UPB 


A T Y DARLLENYDD. 


Dymcnaf  hybbysu  y darllenydd,  raai  achos  cyhoeddiad  y Llyth- 
yron  canlynol  yn  lyfrvn,yw,  o herwydd  eu  bod  yn  ormod  o faint 
i'w  gosod  yn  Udoorn  Seion,  fel  ag  oedd  yr  ysgrifenwyr  yn 
bwriadu.  Mae  yr  hanes  a gynnwysant  yn  ddifyrus  ac  adei)ad«l 
iawn,  ac  wedi  ei  chyd-wau  ft  dysgeidiaeth  werihfawr  ynghylch 
llawer  o bethau  tra  buddiol,  yn  neillduol  i’r  rhai  a fwriadant 
yrafudo.  Tra  mae  y Captain  mewn  llawn  waith  gyda’i  ganlvnr 
wyr  anwyl  ar  y ífordd  i wlad  bell,  nis  gall  yn  ei  fyw  anghoíio  ei 
frodyr  a'i  chwiorydd  sydd  ar  ol  yn  Nghymru,  eithr  cymmera 
draffertli  neillduol  i ddesgrifio  idáynt  bob  peth  psrthynol  i'w 
brodyr  ymadawedig,  fel  y byddo  iddynt  gael  eu  cysuro  a’u  dy- 
ddánu  yn  ei  absennoldeb. 

Pan  oedd  Capt.  Jones  fel  hyn  yn  gofalu  am  danom,  nis  gallaf 
lai  ná  gwenu  wrth  weled  caredigrwydd  y diafol  yn  ceisio  ei  efel- 
yohu.  Rhoddaf  yma  gopi  o lythyr  a dderbyniais  ychydig  o flaen 
»n  Capt.  Jones,  dyben  pa  un  oedd  twyllo  y Saint.  Mae  wedi  ei 
ysgrifenu  ar  bapyr  a ddefnyddia  yr  Odyddion,  ac  yn  cynnwys  eu 
harwyddlnu  ; a cheisir  efelychu  post  marhs  nrno,  trwy  ei  stampio 
â sel  y="'i  f-.  nydd  Odyddol,  ar  yr  hon  y mae  gair  lled  debyg  i 
“ j.lansamlet.'’  Dyma  y llythyr:  — 

íf  New  Orleans,  Gulf  of  Meÿico,  Feb.  27,  1845) 

“Fy  Anwyl  Frawd  yn  yr  Arglwydd, — Y iuae  yn  dda  genyf  i 
allu  cich  hysbysu  ein  bod  wedi  tirio  yn  ddiangol  yn  New  Orleaps, 
wedi  byr  fordaith  gysutus.  Y mae  goful  amlwg  am  danom,  yr 
liyn  a brawf  yn  eglur  i'r  byd  wirionedd  ein  crefydd,  er  cymmáint 
n ddweyd  yn  ei  herbyc  sydd  gan  y lliaws  gaurgrefyddau’r  byd  ; a 
dichon  y daw  y llytbyr  bwn  i lnw  hefyd  braidd  yn  wyrthipi ; os 
felly,  cyhoeddwch  ef  gerbron  y cyhoedd,  a dywedweh  yn  Gatìi  ae 
yn  Ascelon  em  ofal  rhagluniaethol  ein  Tad  nefol  am  danoin.  Yr 
ydym  vn  myned  oddiynia  iNauroo,  ar  làn  yr  afon  Mississippi,  yn 
phalaeth  lliinois,  ac  oddiyno  i Council  Bluffs,  yn  nhalaeth  AlisT 
ttpuri.  pangosodd  angel  me>vn  brepdd»  yd  y clii'eelipns  atofh ; 


ìr. 

btẂTwrcb  hyu  befyd  i bnwb.  Dywedwch  wrtli  bawb  o’r  brodyr 
ein  bod  vn  iach  a chvsuru8,  ac  yn  argyhoeddi  y byd  fel  ydym  y n 
mvned  vn  v blaen ; a hvdd  oin  rhifyn  filoedd  erbvn  y cyrl.aedd- 
o.n  ben'ein  taith  : a chy'n  hir,  dadymchwelwn  holl  deyrnasoedd  y 
ddaear,  a byddwu  fvw  íil  a dau  cant  a thrugain  o flynydd..eod 
vedi  i hyny  ddod  i ben.  'Does  genyf  ddiin  uiuser  i ysgnfena 
llawer  atoch,  am  fod  fv  ngofal  yn  fawr. 

“ Ydwyf,  vr  eiddocb  yn  serchog, 

Eich  tad  yn  yr  Arglwydd,’’ 

“.  Ca?t.  Dan  Jokes. 

“To  Mr.  W.  Llewel’.yn,  Merthyr.” 

Mae  y cyfarwyddyd  oddiailan  fcl  hyn: — “Mr.  J.  Walter  Llow- 
ellyn,  at  Mr.  Ed-  Morris,  Tai-yr  ysgol,  Llausamlet,  near  Swanaea, 
Glamorganshire,  Wales.”  Ni  ddywedaf  ragor  am  dano,  ond 
eynghoraf  y Saint  i beidio  collfarnu  pob  Odydd  o herwydd  dryg, 
Joni  rhai ; a bydded  iddynt,  ymdrechu  o liyd  i fod  yn  gyfrwys  fel 
j sarlf,  a diniwed  fel  colomenod. 

Gwelir  wrtb  lythyron  fy  mharchqs  frodyr,  pa  faint  r>  au-bro- 
phwydi  yn  Nghymru,  fydd  yn  fuau  yn  goifnd  cywilyddio  am  vr 
byn  a brophwydasant  yn  gelwyddog  am  y Saiut.  Bydd  y cyfan 
a bropbwydwyd,  er  hj-ny,  yn  ddaioni  mawr;  oblegid,  caiff  yr 
oncst  eu  ca'.on  gyflcusdra  i adnabod  pwy  yw  eu  ffryndiau. 

J,  D* vis. 

Merlhyr,  Mai  2fi,  1849, 


Wedi  i ni  srgraffu  oddeutu  pymtheg  cant  o’r  llythyron 
canlynol,  gwelsom  lylhyr  arsll  o New  Orleans,  dyddiedig  Ebrill 
30,  1819,  oddiwrth  Mr.  Tliomas  Richards,  gynt  o’r  Mynydd, 
Mertliyr,  at  ei  frawd  Mr.  Williaip  Richards,  o’r  un  lle,  yn  hysby.'U 
fod  y gweddill  o’r  Saint  a aeth  ymaith  yn  y llong  “ Hartley,"  odd- 
eutu  wythnos  neu  ragor  ar  ol  y llong  arall,  wedi  cyrhaedd  yn  iach 
a diangol  ar  y 29ain  o Ebrill,  ac  wedi  cael  mordaith  ddymunol. 
Dywe.Ja  /od  dau  blentyn  wedi  en  geni,  a phedwar  o'r  morwyr 
wedi  eu  bedyddio,  ar  y môr;  ac  liysbysa  fod  Capt,  Jones  a’i  Saint 
wedi  myned  rhag  et|  t.laen  i St.  Louis,  ychydig  cyn  eu  dyfoùidd 
bwy  i New  Orleans. 


YMFUDIAD  Y SAIÎíT. 


LLYTHYR  ODDIWRTH  CAPT.  D.  JONES  AT  OLYGYDD 
“UDGORN  SEION.’’ 

I A'etc  ÖrUans,  Ebrill  18,  1849. 

Ak WYL  FRAWU  D A YI8, — / 

Yn  ol  fy  raynych  Idewid  i’r  Saint  anwyl  a aden-ais  ar 
ol  yn  Nghyraru,  rhoddaf  h nes  ein  tuith  dros  y ẁeilgi  hvd  vroa. 
Diau  fod  llawer  o chwedluiẃvedi  cael  eu  taenu  'drwy  Gvmrn  am 
danom,  ac  o brophwydoliaefiau  am  ein  boddiad,  &c. ; am  hvnv, 
erfyniaf  arnoch  hysbysu  d y eich  “ Udgorn”  mai  gau  yw  yr  o'll 
hyd  yn  hyn— ein  bod  ni  et  yn  fyw,  er  mai  yr  ochr  draw  i’r  môr 
oddiwrthych  chwi.  Gobeitlaf  y credant  nad  o fi/d  yr  yshrtjduedd 
y daeth  y llythyr  hwn.  Hfyd.ni  throdd  y Ciiptain  y llong  i 
Cuba,  a gwerthu  y Saint  -n  gaethion,  hyd  vraH,  raegys  ag  y 
prophwydwyd  drwy  “ Sere  Gomer,  &c.,  y gwnûethai.  Ffeithiau 
fel  hyn  a brofant  pwy  ydy'  y gau  brophnydi. 

Ond  at  hanes  ein  raordai  . Gan  fy  mòd  yn  ysgrifenu  i svlw 
llawer  ag  ydynt  yn  bwriadt  -in  dilyn  hwyr  neu  hwyrach,  pa'rai 
y dymunwn  eu  dedwyddwc  caniatewch  i'mi  fanvlu‘yn  y pethau 
rnwyaf  addysgiadnl,  fel  y eunillant  liwy  oddiòrth' esiamplau. 
Yn  ganlynol  i’r  hanes  a gl  isoch  am  dunom  o Lynlleifiad,  hvs- 
bysaf  ddarfod  i ni  cyn  hw\  i,  sef  y Sul  cyntaf  ŵedi  mynéd  i’r 
llong,  sefydlu  ein  hunain  , Ganghen  ymfùdol,  nen  nofiadwy  ar 
y dyfnder,  etto  i fod  mewn  tyr  arall  yn  gangen  sefydlog,  a deth- 
olwyd  yr  amrywiol  swydd»  • i lanw  y gwuhanol  g’ylihoedd  per- 
thynol.  Cynnaliasom  gw  1 Saint,  cyfranwvd  y sacrament  a 
rhawsom  brofion  aralwg  fo<  yn.merad wyaeth  i n haddoliad  gan  v 
Nefoedd,  drwy  bresennolde  r Ysbryd  Glân  yn  ei  ddvlanwHdau 
hyfryd;  a cliawsom  brofior  ralwg  fody  gehn’,  mepys  vn  nyddiuu 
J°b,  wedi  dyfod  yno  hefyd  rwy  iddo  feddiannu  u’n  c’hwaer.  hvd 
nes  yr  oedd  wedi  ei  hanmhi  lo.achosi  iddi  ys0rechain,  a thraethu 
petiiau  annynol  a rhegfey  dycbrynllyd  ;’  eithr  ni  cliadwodd  ei 
niwstwr  yn  hir.oud  drwy  a lodiud  dwylaw  yr  henuriad,  a gweddi 
.y  ffydd,  gwelodd  ein  Tad  y Ida  i selio  addewid  ei  Fab  “i'r  rhai 
u gredant,”  ar  fòr  a thir,  se  “ Yn  fy  enw  i y bwriant  allan  gyth- 
reuliaid  ;”  ac  O,  mor  werth  rr  oedd  y fendith  y tro  hwn. 

Dosparthwyd  y llong  y i yth  o ddosparthia'dau,  vn  ol  rhif  v 
teuluoedd.  Gosodwyd  he  iuid  i arolygu  dros  b’ob  dosparth, 
i ofalu  fod  pawb  yn  ddidt  >yn  wyneb  yn  gwneyd  ac  vn  caeí 
cjfiawnder,  yn  magu  ac  yr  eitbriii  cariud  ac  iind'eb,ac  vn  neill- 
■duol  i weled  ar  íod  pawb  y adw  y Ueoedd  yn  lán  ac  iachu».  Fr 


Juieo  n,  trefn'wd  fod  i ddau  bob  boreu  godi  o íiaen  y lleíil  trr 
ev  1 c h n eolclii  v ’.Ìawr,  &c.,  yn  lân.  a’i  aychu.  Yr  wyth  ilywydd 
hyn  ynah'd  â thiioedd  ereill,  sef  William  Morgans,  Merthyr, 
a Rice  WÌIiiams  a William  l)a»ies,  Rymni,  ei  gynghorwjr,  i 
«ylausoddi  cynghor  i drefnu  pob  mafcriou  tytninorol  ac  ysbrydol. 
Fel  ln  n y rhag-barotoisom  drwy  gydsyniad  dieithriad. 

Ar'ddCdd  Llun,  y 2Guin  o Chwefrof,  oddeutu  dan  o’r  gloch 
prydnawn  hwyliasorn  o’r  port'nladd,  a clianodd  yr  holl  Saint,  yn 
imhYda’r  delvn,  “ Ffartrel  y Saint’wrth  fyned  o’r  dock.  Eu 
ileisiau  peraidd  a adle  sient  drwy'r  ddmas,  nesdwyn  sylw  a pher» 
swidod  i tiloedd  o edrychwyr,  y rhahà’n  dilynent  ar  hyd  y làn 
Ẁ ne  wedi  eu  swyno  Hyd  yma  diíynwyd  ni  gan  etn  hanwyl  a n 
ffYddlawn  frodvr,  \\  illiam  Fhillips,Merthyr,  Abel  Evans,  Eliaser 
Edwards,  ac  amryw  h.  nuriaid  ffyddawn  ereill,  ynghyd  â David 
Jeremy  o Brechfa.  Y brodyr  hyi  wedi  dangos  pob  caredig- 
rwvdd  arall  a allent,  a phob  eynnor  iwy,  fel  anv.yl  garedigion  eu 
ha'nwYliaid  hvd  làn  y bedd,  a eijigeddent  am  y mwyaí  atn 
ddangos  etto  ychwaneg  o'u  canad, . «y  brynu  oranges,  a u taílu 
H lo iii  i’r  lloug,  hvd  y gallent  ei  chyrlaedd.  Cwympiad  yr  oranges 
i’r  môr  cvn  eiu  t:vrhaedd,  a brofodd  iu  bod  yn  rhy  bell  i sigio 
dwylaw  â’n  gilvdd  rowy.  Yr  ysgarijd  oìar  hwn  â hwy,  yn  unig 
a a'llodd  gynhyrfu  ffynnonell  y dagraj  erbyu  ein  gwaethaf.  Erbyn 
hvn  braidd  yn  ddia'rwvbod,  yr  oll  a elorn  u’n  hol  oedd  eu  nup- 
cỳnâo  fel  baneri  vu  chwitìo  yn  ><awel,  mewu  iaith  yn  uchel- 
tíoeddio  o galou  gur,  “ Yn  iach,  yn  ach!  i forio  yr  eigion  mawr 
i Se.on  hoff  tra  vr  oll  a giywent  wy  yn  ol  oedd  adlcisiad  cal- 
onau  cvnhes  vu  dod  gY’da'r  awel  odAr  y dwr,  “ Yu  iach,  yn  mch  ! 
Brvdeinig  dir,”  &c.  Meddyliem  fotnid  yn  unig  dynion  estrom.l, 
ond  holl  natur  hefyd,  wedi  ymloiildu  i syllu  ur  yr  olygfa,  a 
awYi.ioe.ld  Chwefror  wedi  troi  yn  iwelon  haf  o’n  plaid.  Dan 
deiu.ladau  annesgrifiadwy.Uusgwyc  ,i  gan  ddwy  agerlong  fawr  o 
olwg  v ddinas;  a chvn  v nos  ymsig  i ein  Uong  megya  bwth  ar 
yiuohwydd  tonau  y m.'.r.  Trodd  yi  ìgerlongau  yn  ol  ar  ol  em 
hebrwng  oddoutu  30  milltir,  a chíiewidiodd  yr  olygfa  yn  du- 
fewnol  aruora  uinnau,  Yn  awr  el  rhai  i gynneu  lánau,  berwi 
dwi'r,  gwneyd  tê,  &c. ; tra  ereill,  m prudd  eu  bron  gan  glefyd 
v mô’r,  a ymlwybrent  tua’r  gwely.  n ddaeth  wyth  o’r  glucb,  a'r 
lloug  uan  lawn  hwyllau— y gwyi  o’r  gorllewin,  a phob  petb 
roewn  trefn  hyd  y geUid-cyunaliw  cwrdd  gweddi  deuluaidd,  ac 
aetli  puwb  i orwedd,  eilhr  nid  nem  r i gysgu;  ac  er  uad  oedd  y 
gwyut  yn  ystormus,  na’r  môr  yn  w,  etto  yr  oedd  yn  dd.gon 
gc.rw  i wneỳd  braidd  bawb  mor  g , fel  nad  angbofiaf  y noson 
houo  vn  l.ir;  er  na  chysgodd  neb  i iawr,etto  neb  lai  na  fy  hun- 
au  ac  Ychydig  o’r  l.enuriaid  ere  gan  ein  bod  ol  a blaen  yn 
cyauro  'ac  yu  cynnorthwyo  y clei  , hyd  y gallem  drwy’r 
braidd.  Hylryd  oedd  goleu  haul  »r r- 
o’r  cleifion;  eitlir  ni  allent  rc 


reu  dianoeth,  a gwellhaodd 
rdded  eu  huuaiu  ar  draws  y 
dmk  braidd.  heb  eù  harwain,  yr  hdwasanaeth  am  cadwai  i yn 


Ued  ddiwY'd,  ond  uid  llai  pleseru:  . - . 

Y boreu  hwn  ymdrechais  yn  galei  yn  llwyddo  i gael  rhai  oi 


phob  arweiniad  arall  iddynt. 


7 

cleifion  p’r  gwely  i anadlu  awyr  iacb,  gan  mor  ddifywyd  yw  y 
teimlad  a grea  clefyd  y mor.  Braidd  na  ddigiai  ambell  un  wrthyf 
o berwydd  fy  nha’orni ; eithr  ni  fynwn  fy  nacfiu,  serch  gorfod 
cario  aml  on  ar  y de<  k;  a chawn  dâl  da  am  fy  nhrafferth  trwy 
aimnedd,  wrth  g'anfod  fod  yr  awyr  iach  ar  làn  yn  eu  gwellhau  yn 
raddol  a dieithriad,  fel  mai  hawdd  oedd  canfod  gwahaniaeth 
rhwng  y rhai  a ymollyngent  i'w  teimladau  i aros  yn  eu  gwely,  a’r 
lloill  a ymẃrolent  i d'dod  i'r  awyr  iachus  ar  V deck,  iacliad  pa  rai, 
ynghyd  á’u  lysliolaethau  o hyny  i ereül,  a argyhoeddai  ereil)  i'w 
"hefolŷchu, — ac  nid  allaf  annog  gormod  ar  y rhai  etto  a ddel,  i 
wneyd  yr  oll  a allant  i fyned  ar  y deck  yny  cyffelyb  amgylchiad; 
ac  n’id  ’hir  v bu,  cvn  i’r  rlmi  a wrthodent  waethal  i ddod  gyda  mi 
i'r  làn,  ddiolîh  mẁyaf  i mi,  o herwydd  i mi  braidd  eu  gorfodi  i 
ddod.  Y dydd  hwn,  cefais  ddigon  o'r  dynion  i ddyfod  i “ Siop  y 
Cwmpeini”  (fel  y galwent  y store  room  Ìle  cedwid  yr  ymborth,  yr 
hwn  oedd  yn  mhen  ol  y llong) ; a gwnaeth  y tri  prif  lywydd,  a m 
hunan,  siopwyr  i bwrpas,  i bwyso  y gwahatinl  fwydydd  canlynol  i 
hob  teulu,  megys  y dewisent;  «c  felly  gallai  pob  un  ei  ddarparu 
fel  a'r  pryd  y niynai.  Rhanwyd  i bob  un  dros  14  mlwydd  oe  l y 
pwysau  a ganlvn,  a hanncr  hyny  i bob  un  oedd  dros  flwydd  a 
than  14  ; sef,— O fara  caled,  gwyn  a da,  10  pwys ; siwgr,4  pwys; 
c.iws,  3 phwys;  ymenyn,  3 phwys;  resin,  4 pwys  ; rice,  2 bwys  ; 
cnftì.  2 bwys;  triagl,  I pwys;  tê,  J pwys.  Yr  ymborth  h*n  o»-dd 
o natur  dda  riiagorol,  ac  yn  rhodd  o eiddo  y Idywydd  I’ratt,  a’r 
hyn  ni  roddir  gan  neh  ereill  i fudolion ; ac  er  mor  drist  eu  gwyn- 
eban  oedd  rhai  o’r  bunjwod,  etto  parai  yr  olygfa  ur  y fath  rodd 
iddyut  ymlwybro  tua’r  siop  yn  siriol;  a tlira  y salhrai  y naill 
dro’ed  ar  y llull,  ac  weithiau  cwympai  y naill  ar  y llall,  gan  ysgyd- 
wad  y llong,  etto  meddaf,  galwent  nm  gymhortli  “i  godi’r  isal  " 
dan  chwerthin,  a thrient  wedy’n.  Nid  oedd  derbyn  wyneb  am 
liyn,  ond  y goreu  ei  draed  u gadwai  ei  ben  i’r  làn,  u chydunai 
pan  b fod  y naill  goes  jn  rhy  fer,  neu’r  llall  yn  rby  hir,  braidd 
bob  cam. 

Yn  y prydnawn,  gan  fod  y gwynt  yn  groes,  safodil  y llong 
drosodd  ar  gyflinian  yr  Iwerddon,  byd  nes  yr  oedd  ei  uiynyddau 
serth  a’i  chreigiau  danneddog  yn  bygwth  ein  Uarpio,  os  deu>m  yn 
nes;  a boddlann  oeddym  oll  i’r  raorwyr  droi  y llong  yr  ochr  urall 
i’r  gwyut,  a'i  thrwyn  tnag  at  ororau  ein  hoff  wlad  ein  hunain.  Yr 
oedd  amryw  longau  mawrioo  ereill  yn  ein  golwg  yn  hwylio  tua’r 
gorl’.ewin,  citlir  jn  hollol  anhygoel  cjflyroai  ein  llong  ni  heibio 
iddynt  oll  o un  i un,  fel  nas  gwelem  hwynt  mwyach.  Canol  y 
nos’,  >r  oedd  y gwynt  yn  cynnyddn,  u ninnau  yn  agos  iawu  i oleu- 
adau  Pen  Gaergybi ; — paw’b  braidd,  oddieitlir  fy  i.unan  a’r  brawd 
Danìel  Daniel,  yn  glaf. 

— 28.  Aethym  ar  y deck  gyda  tboriad  y dydd,  a’r  cyn  af  peth 
a dynodd  fy  syìw  nei’llduol  oêdd  Ynjs  Enlli,  nid  neppell  oddi- 
wrt’hym  ; a’thu’  hwnt  iddi  dyrchafai  inynyddau  anferth  sir  Gaer- 
narfon  eu  penau  eiryawg,  fel  pe  arc  yr  uchaf  a'r  mwyaf  awyddus 
i syllu,  ar  doriad  y wawr,  ai  byw,  ai  wedi  boddi,  y plam  a fagwyd 
ar  eu  bronau;  ai  a glywent  heddyw  ar  y weilgi,  hoíf  leisiau  eu 


'nic-íîíion  ynifu'iol  yn  a Jloisio  megya  gynt  yn  ngboejwigoeirj  /t 
glenydd  ou  bro.  Yn  yr  yingyrt-h  uwytldus  hyn,  megyg  matn  hir- 
netlnis  yn  mhlilh  ei  inerched,  yr  Wyddfa  hoff  uwcli  creigian  yr 
Kryri  oedd  hwy  if  ei  gwddl',  ac  uchuf  ei  phen  i’r  nef,  yn  syllu  ur 
ein  bol, — anghofiodd,  gan  ei  hawyddíi  driiosg  ei  cliap  nos  (tiryawg) 
i u tyîarch : < tto,  nid  oodd  o'i  nicibion  hyn,  ond  fy  liunan,  a l'eddai 
iii-rth  i adieicio  eiiiarnel  faim  l yn  ol,  cyn  y goalyngai  ei  phon 
1 tnddgur  ar  ol  oi  mnthed  o uu  i un  yu  yr  etgi  -ii  d»  vreiniol 
Kiihr  nid  arosai  fy  lh  str  i'm  aeieh  gotìei.lio  oi  gni tlnldryth  («of 
l.off  w'ad  fy  nhadau)yn  liir,  gan  ei  hawydd  !el  y mi’gi  i gyílymu 
ei  ffordd  dios  y herw  brignyn,  fel  pe  yr  yinchwareuai  ar  frigau  ei 
gynddeiriog  «iòiiiiu  vn  gampus  nc  eoln.  E'thr  nid  y wiilgt 
gwyrdd,  er  oi  gj  tfroad — yr  awyr  lûs,  er  ei  ffyrnigrwydd— nid  liyd 
y nod  cysur  fy  nghyd-doithnyr,  nad  faint  oeddnn  aiu  hynj  — nao 
ychwailh  y ffarnel  olaf  i ororau’m  gwlad, — a lanwai  fy  meddwl 
fnyaf;  ond  tneddwl  yr  wyf  yn  ddwys  am  gyíln  r ei  thrigolion. 
Uwelwn  fy  liun  yn  anr  â dyrnaid  bnch.  intgys  ysgub  y cwhw  fai  , 
odrigolion  Gwaìia,  o hirhell  yn  ayllu  ar  y wlail  a elwir  yn  “ardil 
Cristionogaeth” — yn  *•  wlad  y Beiblau,'’  yr  hon  y dyrchafa  periao 
hrigog  ei  haddoldai  lliosog  i’r  nef.  >n  gofadail  o’i  stl  frwdfrydig; 
ie,  wele  liyn,  a mwy  etto  : uc  ai  ffaith,  ynte  hreuddwyd  yw,  fy  nitul 
i.nd  nedi  diunc  ar  y ilwfr  o hlith  ly  uirodyr  unnaed,  á'ni  bywyd  a 
«hioen  f)  nar  netlii?  üs  'ie,  puiiuiu  liyu  ? Os  nage,  paliutn  jr 
holl  erlid,  y difenw  i,  a’r  tam  gyliuddiadnu  a oddefais  aiu  íl\  nedd- 
au  o’r  wusg  a r ]in’puduu  ? l’aharu  gorfod  gwylied  fy  annedd  uin 
wyihnosau?  1‘al.am  nad  dii.gel  fy  e'nioes,  ontl  rhwng  gwylwyr> 
l'ahaiu  g 'ilbti  fiui  yn  ddirgel  iyn  yr  araser  ? Pahim  na  chawn 
tlaiwelio  ú'm  liunw yl  wiaig  u'in  buhan  ? Diuu  nud  ani  drosedd  yu 
y t yd  ; cunys  un,  dwy,  ie,  m»y  na  theirgwuith  y r heriais  undyn  i 
broli  irosi  dd  i'ni  beibyn.  O,  rba:d  addef,  nis  geilir  celu,  niai 
er.idigaeth  grefyildol  a barotld  yr  oll ; rhiiid  fod  gryui  yn  fy 
nghielydd,  ]ie  bai  dim  arall  i’w  phrofi  nu  hvn,  ei  bod  wedi  gallu 
eynhyrlu  hen  nwyd  poh  guu  grefydd  i'w  herlid  : nid  o Dduw  y 
tuiddH  eiìid,  uc  nid  o hono  ef  y tardda  y grefydd  a erìidia  * *. 

O,  'ie,  lîa  th  y»  hyn,niui  niegys  uìitud  o oioiuu'm  g»lad  y g«a»r- 
i:i  yr  huaii  yu  siriol  ur  fy  mlit-u— megy s ulltud  um  ei  grtfydd  y 
ceisia  y gwyntoedd  fy  ugliuro  yn  ol — l'el  alitml,  gan  ei  froriyr  a 
geis  a lesoli,  ymuertha  fy  llestr  hoff,  fy  nghustell,  i m hamddiffyn 
rbag  peryglon,  «tf  i ledu  ei  nwy  liuu  i'r  gwyut  i'iu  cluiio,  fel  ei 
c’.iar,  i SeioD  gartrelol  yn  ddiangol,  megya  milwr  gorchfygol  i'w 
ariiof.  Y u.eddyliau  hyn,yn  ddiarwyhod,  a sugnodd  fy  serch  a’m 
golygon  luu'r  gorllewin,  i fylyiio  ar  Seion  a’i  gogt.niwut,  hyd  nes 
drachefn,  fel  tìrwd  ìifeiritil,  y daelh  i’m  cof,  fod  o'i  phlaut  anwyl 
fi'.oedd  ar  ol  yn  Nghynmi—  fod  o’u.  cydgi nedl  hyna»s  yuo  luoedd 
«i  gitrent  wir  grefydd,  pe  cacnt  gyfle.  Troais  unwaith  etlo  fy 
»yneb  i’r  d«yiain,a'ra  hysbiyd  mewn  gweddi  ar  i'r  Duw  a ddech- 
reuodd  y gwuilh  da  hwn,  ac  a lwyddodd  ei  tl'ei  gyl  yn  Nghymiu,  l 
wneyd  ei  weision  yn  rymus  wyr,  a hofl',  ftl  meihiou  taran  fawr, 
i’w  ì ui  g'iiu  yu  uwch,  ni.s  dtflio  tr'golion  hro  a bryn  o gysgad- 
rwydd  guu-git  íyúdol,  i’w  cho fieidic; ; — ar  l'od  ei  i'sbiytl  JLí,  lal 


9 


pirawl  dnn,  vn  cnnthi  ei  hufy'Uim.  O id  «rhyn  hvn.  rb»nv- 
cwr'.id  glàn  yr  aivyr,  ac  uchel  frig  y tònau,  hraiiH  na  chuidiçht  yr 
ard.l  fach  lÁs,  sef  v wlad  a’m  magodd,  dan  eu  gorchuii.  -Aün  ì- 
e-lais  na  bviiwn  diig  am  ddrwg  a g»fais  yno,  nai  aM«n  1 imhol 
wvf,  onl  etto  dros  y dyfnier  dof  i djr  fy  nghar  iigion,  i dreio,  »s 
pes  moid,  eu  dwyn  yn  fy  njthol  i Seion  wiw  m'wn  prvi.  O,  fy 
ngwlai ! fv  serch  a gvlynn  am  dy  frovdd  harü  ; dy  lànau 
creigaiid  ydynt  “ faen  tvnfa’  oll ; cinvs  caraf  les  dy  bobloedi. 
F/engyl  nef  ddvr.'h  tfo  ei  hmeri  gwynion  ar  hoh  bryn  a«'  ael  o 
fewn  dv  dir,  a chwifio  yn  dy  holl  aweion.  On  1 etto,  y mae  o fewn 
dy  dir/tu  hwnt  i’r  oll’  a nodais,  vn  dra  goruwch,  ira  hnff,  a theg, 
ae  er  mor  hsll  yn  awr,  yn  nes  m’r  oll  i'm  calou ! (),  fy  meddwi, 

paii,  tyred,  dychwel  yn  pl ; p iham  V toraf  linvnau  calon  ? B*th 
wnaf  vu  galw  ? yn  ol  ni  ddaw.  Wel.  ynte,  am  eiliad,  dy  a len 
cwyd  i’r  gwvnt,  a gwledda  yn  ei  chwmpeini.  Yn  awr  engvl  nef 
o gvlch  ei  gwel  v svdi,  yn  sio  iddi  gvsgu ; ei  gru  Id  yo  go.-h,  «'i 
gwen  yn  llon,  fel  pe  y'm  gwelai ; estynu  ei  hreichi m glân  ; c»f- 
leidia  vn  dýn,  fel  pe  hai  ei  hanwyl  arglwvdd  yn  ei  chol ; eittir  ni.l 
vw  ef  yno,  on  l ei  ddelw.  O'r  rliosyn  harh.  a r nnig  un,  brai.'d 
cyhyd  ei  oes  â’r  newyld  loer,  pahatn  y’th  adewais  ? Hyd  y ho»  u 
hwn,  fv  attwvlvd,*  er  it’  y’m  dilyn  dros  fòr  a thir,  a gwledvdd 
lawer— er  cydfwynhatt  yn  îlon  o’m  nivnwes  gur  a . hvsuron — -t 
aml  waith  i ti  wneyd  i’m  attghofio  hvd  a'i  bethau.  ac  er  m»r  dỳn 
y cedwaist  ti  allweddau’m  calon  am  ddeg  o flwy.ldi  — ’r  pawh  a 
phoh  peth  fu  orioed  hyd  boreu  heddyw,  nes  saethai’m  itted  lwl 
ar  dori’r  wawr  i’th  ystafell  wely.  y cerais.  O,  na  chai  fy  meddwl 
aros  yma  yn  hwy, 'ie,  aros  i ti  d ieffroi?  on.l  gal.r  digon  dwys 
oe.1.1  ymadael  gvnt — pahamei  ail  archolli?  Ymwr*4a'm  hyshryd; 
rhaid  yw  hyn  er  crefydd  Crist— nid  yw  yn  ltir,  ac  nid  vw  yr  ysgar- 
iad  hwn  lieh  ei  wobr  oesol.  Chwi,  engyl  glân.  gorehymvnaf  i 
chwi  ofal  fv  ngwraig  a’m  hahan  ; yn  mlaen  vn  wrol  af, — jofalw.  h 
atn  ei  chvnnal,  hyd  nes  dvchwelaf;  gwerthftwr  yw  i’m  henaid  i, 
canYS^er  fv  mwvn  boddlonodd  ; am  hyny,  neidia’r  Wyddfa  fawr 
i’r  môr,  cyn  hyth  by.tli  ei  hariohofiaf; — i’th  freichian  <li,  fy  Nhad, 
ct  fl.wnaf  fi  y'r  oll  a fedd.if.  U’t  golwg  etto— un  <;v ftrdii.id  m<*  v 
cyn  ymadawaf;  ymgryma’m  hyshryd  uwch  ei  g»rwed  lle  ; yn  awr 
vmnertha  i'r  eampwaith  hwn  ! Ust ! heth  sy'n  hod  ? p le  yr  wy!  t 
aie,  ai  ar  yr  eigioti  mawr?  ie,  a galwad  ar  frys  at  y cleifion  W.  l, 
wel,  crwydrais  yn  mhell ; ond  dychwelaf  at  fy  stori.  Niil  oed.l 
nemawr  yn  allnog  i ddarparu  b«vd  heddyw;  ond  cytunodd  t>,i»- 
iel  Daniel  a William  Jeukins,  a minnan,  ar  ddyfais  i ddr-.nn,  drsy 
h'.lott  amrvw  ar  y deck;  gwnaethoin  le  cvsurus  i restr  o’r  bettyw- 
»d  i eistedd  yn  yr  awvr,  ac  ymroisom  i wneyd  gruêl  blawd  ceirch 
id.lynt,  yr  hyn  a’u  nerthodd  yn  fawr;  ac  felly,  crochaned  ar  »1 
crochaned  a raons»m  id.lynt  ar  aylch,  ar  yr  ammo  l o’u  h<>d  yn 
aros  i fyny  i’w  fwyta.  Anhawdd  darluni  > y Ues  oed.i  hvn  iddvnt; 
a chynghorwn  ba»b  i ddyfod  â digonedd  o tìawd  c irch  da,  a bara 

• Fel  y «ylwyrt  vn  vr  unGORN  yn  rtrtiwertilsr,  cwclihsortd  Mrs.  .!.»i<'«  ».»r 
fvl  v «allnrtrt  fyiie.t  ar  ol  <>i  Ir.i  <»vl  hri».l.  yr  hvv»  i.iae  yn  drtiitoM 
(fbyg,  nyild  wydi  vi  gneled  yu  Couucil  blitOs.eibyn  hyn .— i.  1). 


*i  ilas  <>  bob  ptth  ganddrnt  am  yspaid. 

Yn  rr  hwyr,  yr  oddd  yr  Jwerddon  yn  ein  golwg;  cynnyddodd 
y gwyut,  fel  y gorfnwyd  lleilian  y tíip  sails  i’r  man  eilliaf,  a thynu 
yr  hwylinu  ereiíl  oll  i niown.  Trowyd  y llnng  a’i  phen  i'r  deau 
am  yspaid,  ac  yna  yn  ol  ar  y naill  oehr  drwy’r  nos;  ac  ar  y naill 
oohr,  inwy  na'r  lia.ll,  yu  ei  byw  nis  gallusai  orwedd  yn  llonydd, 
na  gadael  i neb  arall  orwedd  na  sefyll  yn  ei  unfan ; eithr  fel  drws 
ar  ei  golyn,  ysgydwai  y gorweddwyr  yn  dlibaid  ; ond  am  y gwyr 
traod.  lii  a’u  llucbiai  hwynt,yn  nghyda’u  boxes  a'u  llestri,  draws 
y llawr,  nior  ddihris  a dirybyild  ag  y tafla  mareh  gwyllt  ei  fareliog 
anfedrus  dros  y clawdd,  ac  a’i  gadawai  yuo ; eithr  hon,  yn  ddi 
serch  ddigon.  pan  y codai,  a’i  «yrai  yn  ol  i r>  wle,  nes  yr  ymgropiai 
gartref.  Nid  oedd  gwiw  ei  iierchi  i beidio ; ccintach  y naill,  ria 
griddfunau  y Uall,  yn  nghyda  lleisiau  y plant,  o’.l  a gaent  yr  uii 
effailh  arui,  sef  i gynnydilu  ei  meddwdod;  a chytunodd  Uawer  â 
fy  hunan  cyn  y boreu,  mai  gwell  oedd  gadael  iddi  gael  ei  ffordd  ei 
hun ; ymsigiod  nes  y blino,  ac  felly  y bu.  Nid  yw  hi  hraid  l 
wedi  peidio  elto. 

Mawrth  I.  Am  ran  fawr  o’r  dydd,  buoui  yn  rhedeg  ain  y cyf 
Iytna  gy>la  chlochdy  Dewi  Sant,  sir  Benfro;  ond  cyn  y nos,  caws 
om  ei  flaen,  o herwydd  i’r  gwynt  ein  helpu,  Krbyn  hyn,  yr  oedd 
llawer.  yn  cnwedig  o'r  dynion,  wedi  yiuwroli,  nes,  sercii  cwympo 
lawer  tro,  fel  y babun,  wodi  dysgu  cerdded  gyda  yr  ochran.  f.'rn- 
naliwyd  owrdd  gweddio  yn  yr  hwyr,  ac  yn  fuan  wed’yn  trodd  y 
gwynt  yn  fwy  o'u  idaid,  yr  liyn  a galonogodd  y cleifìon  yn  f twr 
Dim  ond  bara  ceirch  meivn  Mhs  heddyw. 

— 2.  Y'r  oeddym  allan  o olwg  tir,  a dim  ond  awyr  lâs  a dwfr 
gwyrdd  o'u  hamgylch,  oddieithr  umbell  long  a hwylient  bawh  eu 
ffordd  eu  hunain.  Y mwyrif  yn  gwellhau  etto  yn  dda. 

— 3 Tywydd  yn  hyfryd,  a’r  plant  baeh  yn  chwarae  hyd  y 
lloug,  a'r  roieui  yti  chwerlhin  wrth  weled  amhell  garn  o honynt 
ar  eu  güydd  hyd  y llawr,  ac  etto  ofn  anturio  yuo  i yunraeth. 
ilyd  lieddyw  hebryngwyd  ni  gan  adar  ein  gwlad,  eilhr  nid  diin 
yn  mhellach  ; ond  wedi  gorchymyn  ein  gofal  i laweroodd  o adar 
y môr,  d yehwelasant. 

— 4 (Sul).  Am  ddau  o’r  çloch,  cawsom  gwrdd  Saint  hyfryd  a 
rhagorol,  a phawb  wrth  eu  bodd,  oddieithr  ambell  uu  o’r  rhai  a 
wrthodasent  bob  cynghor  i ddod  ur  y deck,  pa  rai  oeddynt  erhyn 
hyn  wedi  magu  twyrayn  yn  eu  gwelyau,  yr  hyn  a acliosodd  i ni 
gryn  ofid  a thrafferth,  ynghyd  a gweddiau  taer,  cyn  eu  hadferwyd. 
Jlhybyddiwn  ereill  i beidio  gwneyd  yr  un  modd.  Rhoddŵyd 
llawer  o gynghorion  llesol  a dyddorol  yn  y cwrdd ; uc  ar  ol  y 
sacranient,  tystiolaetliodd  amryw  am  ddaioni  Duw,  &c.  Cleifioìi 
yu  gwella.  Yn  y nos  dospartliwyd  y Saint  yn  ddau  gwrdil  gweddi, 
y naill  hanner  yn  mhob  pen  i’r  Uung.  Y gwynt  a'n  pleidiodd  yn 
ddymunol. 

— • 3.  Tywydd  yn  byfryd  drwy’r  dydd  ; ymlwybro  i’r  deck  yn 
gysson  iawn;  y cerddoriou  yn  canu  gydag  unarddeg  o ofl'erymu; 
cerdd,  a pluiwb  ond  rhai  oleifion  yn  weddol  gysurus, 


fi.  BraiJ  l vn  annysgwjiia.lwy  i neh  o honnm,  bu  farw  ein  • 

hanwyi  chwaer,  íçwr.tig  i’r  br.i«d  H*.igh  L)  ivu-s  o l,y  illcilijd,  ■ i 
<ir..s  6J  nilwy  1.1  oed,  ac  yn  wacl  iawn  ei  hiechyd  pan  y daeth  i'r 
llong,  f.l  brâidd  V dvsgyvyliasui  «yrhuedd  dros  y ni  .r,  er  hyny  . i 
dowisiad  oedd  dyfud'gy.la  ei  iheulu.  Ymddygodd  cadben  a swy.id- 
w v r y 1-long  yii  garèdig  iawn  yn  ngwyneb  yr  amgylchia  1,  .1 
thciailai  puwb  drwy’r  llong  uiai  tý  galar  yw  ein  hanned.i  b»ddyw. 
Cudwyd  cwrdd  gweddi  yu  yr  hwyr,  u ph  iwb  yn  well  eu  h’e  hyd  ; 
etleitẀodd  y tarwolaeth  i beri  i ereiil  u wrtho.laseut  godi  o u 
gwelyau  hyd  yn  hyn,  a’r  canlyuiad  fu  i.ldynt  welia. 

— 7.  Ỳr  hin  y’n  hyfry.l,  a’r  gwynt  yn  deg,y  linng  yn  hwyli  i 
tuu  7 milltir  yr  awr.  Dnrparwyd  i gj  flwyno  coiff  cin  chwaer  i v 
dy frllyd  fedd  ; pregetliais  ei  phreg.-th  angladdol  am  dduu  r’r 
g'och,  ar  y testun,  * l'.i  fod.l  y .yfodir  > nn-irw,  ao  á pha  ryw 
gorff  j deuunt?  — (I’aul.)  Ateusis  y cwesiiwn  otaf  yn  fy r,  onl 
dilvnwyd  vr  atebiad  i’r  cwestrwn  arall  yn  mlaen  am  atnryw  Sul- 
i„,;.  ai-  nid  vw  wedi  ei  gwbl  aleb  etto ! Ar  .d  y hreg  th,  rliodd- 
wyd  yr  aich  âr  astell  lawr,  slnpwyd  y lmng,  ac  ar  nl  i’r  Sauit  gat.u 
h,  nm,  y inorwvr  a goJasuut  y pen  mewtiol  i r astell,  nes  y dis 
gvuodd  yr  arch  oddiar  y p-n  urall  i’r  dyfnfor  hallt,  yr  hwn,  trwy 
rvm  y ceryg  a rrd  iasid  yn  yr  arch  i’w  suddo,  n ymagorod.l  i 
Jyiicu  ei  dryaor  drud,  ao  i’w  ga  lw  yn  ddiog.  l hyd  y dvdd  ug  y 
gorchymynir  i’r  “ mòr  roi  i fyny  y meirw  sydd  yndd M > ' 
irbiaétli  anghvwir  iawn  gan  rai,  oc  yn  peri  arswyd  arnynt  wrih 
ícddwl  am  gaêl  eu  claddu  yn  y m »r.  iMeddytia  rhai  y byddaut 
vii  nofio  ar  y wyneli,  ac  yn  ysg  y faeth  i bvsgod ; ac  hy.î  y nod  pe 
'felly,  pa  waeth  hyny  nâ  pliydru  yn  y graian  oer,  u ho.i  yn  ym- 
boith  i chwilanod 'bedd;  eitlir,  nid  yw  y pysg.ì.1  yn  oaei  y rhai  a 
gleddir  vn  y c.or,  o herwydd  dyben  riioddi  y pwysau  gyla  y corîf 
yw,  fel  > suddo  i lawr  yn'gyiiy'm  yn  îs  i’r  eigion  nag  yr  êl  pysgod 
byth,  ac  yn  îs  nag  y ga-'laut  fyw,  ac  yno  y n fu  miwn  heli  11om. 
vd.t,  yr  hwu  u’i  oadwa  r.iag  dudansoddi  na  phydrti  yn  oesol ; ie, 
'vn  hawer  gwell  cedwir  bwy  hyd  ddydd  eu  cyrchiad,  pan  “y  berwa 

V inòr,’’  nag  y cedwid  y goreu  o’r  Aiffliaid  drwv  cmbalmio.  Yr 
Tstyriaeth  hou  a ddilea  y gwrthdarawiad  sydd  yn  y meddwl  i 
'gladdu  yn  y môr,  ac  a’i  gwnu  yn  liytrach  yn  ddewisnl.  Hefyd, 
meddyliaf  mai  dyma  oedd  yn  ngolwg  yr  ap.mtol,  pan  y dywed  y 
d.  ry  'y  môr  »>i  feirw  allau,  nid  yn  fyw,  debygaf,  ond  y corff  i 
giaddwyd  yndd",  ac  a gadwyd  yn  y dull  h»n;  nac  i fod  byth  yn 
fyw  ; canys  “ y corff  a heuir,  nid  hwnw  a fyd  l,”  serch  ei  hau  y 1 

V mòr  ntìû  dir,"  ond  coiti  anllygredig  a hunanieithir  á’r  ysbry.i  u 
feddai  gorff  o’r  biuen.  Wedi  i’r  mô.  gau  ei  stfn  aiu  ei  dámaid»  - 
a'u  llong  :ach  sefyll  i ni  aliu  syllu  ur  yr  olygfa  fawreddig  hun  ain 
yeltydig  fynydau,  liauwodd  .fi  liuyliau  ag  a.’  . on,  a Lli.  rium.il 
dros  y tòuau  fel  pe  iu  hti-sai  di*n  ••  edi  dygwydd.  Parhajidu  y 
gwrut  o’n  plaid,  n pb«b  petti  yn  gysurua,  a'r  hoU  gleilion  wcli 
g.yôiia,  a piiaub  yn  bwyia  ei  ailo.Mince  drwy  yr  wythnos  hon. 

C adw v d cwrdd  gweUUi  a chyuglio.i  bob  nos. 

— II  (Sul).  Y gwynt  yn  ysçafn  ac  i’n  Uerhynr  ymòr  yn  * 
daw.al,  a phob  uu  wedi  ytuianhau  erbyn  y cwrdd,yr  hwa  a ad«Kb-.. 


12 


feuodd  am  ddau  o’r  gloch,  ac  a barhaodd  hyd  bump  o’r  gloch  ; 
buom  am  dros  ddwy  awr  yn  ccisio  ateb  y cwestiwn  blaenorol,  sef, 
“ l’a  fodd  y cyfodir  y melrw?”  a gohiriwyd  ef  hvd  y cwrdd  nesaf. 
Ymddangoeai  pawb  wrth  eu  bodd,  ac  yn  gorfoleddu  yn  y ddysg- 
eidiaeth.  Cyn  diwedd  y cwrdd  trodd  y gwynt  yn  nerthol  o’n 
plaid.yn  ol  e’in  gweddiau.yr  hwn  gan  mviyaf  a barhaodd  o’n  plaid 
drwy  yr  wythnos;  weithiau  chwythai  ni  dros  10  milltir  yn  yr 
awr.  Teimlem  y gwynt  a'r  hinsawdd,  erbyn  hyn,  yn  gwresogi  yn 
raddol,  gan  ein  bod  ẁedi  hwylio  o hyd  i’r  de  orllewin;  dechreuai 
amryw  gWyno  fod  eu  dilladuu  gwleneu  yn  rhy  drwin,  ac  nid  hir  y 
buont  yn  öddefnl.  Gwell  pe  buasai  gan  bawb  ychwaneg  o ddiliad 
ysgafn.  Ni  chawsom  nemawr  wlaw,  oddieithr  ychydig  gawodydd; 
ac  nid  gwlawio  yr  oedd  pryd  hyny,  ond  tywallt  dwfr  i lawr  o'r 
cymylau.  Gwelsom,  weithiau,  amryw  wahanol  falhau  o bysgod, 
rhai  mawrion  iawn,  ereill  llai,  ac  yn  neidio  o'r  dwfr.  Helpai  hyn 
y diogwyr  i ddyfod  i’r  deck,  yr  hyn  a'u  gwellhäai  bob  anadlind. 

— Ifi.  Bu  y gwynt  yn  groes  iawn  i ni  yn  y prydnawn.  Gaìwyd 
cwrdd  gweddi  am  saith,  i weddip  am  wynt  teg.  Ar  ol  y cwrdd, 
dywedais  wrth  rai  oedd  ar  fy  inhwys.y  teimlwn  awydd  arnaf  fyned 
ar  y deck,  a pheidio  dychwelyd  hyd  nes  y rhoddai  ein  Tad  wynt 
teg  i ni.  Tra  yn  myned.a’m  troed  wedi  sengu  ar  rís  isaf  yr  ysgol, 
cyfarchodd  rliai  gerllaw  fyfi  am  y naill  beth  a’r  llall,  a gofynodd 
un  betli  a ewyllysiwn  fwyaf?  Atebais,  mai  clywed  y innto  ar  y 
deck  yn  bloeddio,  “ Ilaul  in  the  u-eather  braees  a chyn  i mi 
syflyd  fy  nhroed  o’rman  lle  yr  oedd,clywwn  i,  a'r  lleill  a’m  clyw- 
sent  yn  dymuno  hyny,  y mate  uwch  ein  penau  yn  bloeddio  yu 
uchel,  “ Ilaul  in  the  tceathcr  braees''  'ie,  air  am  uir  megys  y dy- 
wedais;  uc  wele  wynt  teg  yn  nerthol  chwythu  o'n  plaid,  yr  hwn 
mewn  ychydig  ddyddiau  a'n  gyrodd  tua  mil  o filltiroedd  tuag 
adref,  sef  tua  Seion.  .Mawr  y diolchem  i’n  Duw  am  dano. 

— 17  (Sul).  Tywydd  yn  hyfryd,  a pliawb  yn  gysurus  Prvd 
nawn,  cawsom  gwrdd'  Saint  rhagorol ; ychwaneg  am  “ l’a  fodd  y 
cyfodir  y meirw  Cwrdd  yn  yr  hwyr.  Gwynt  teg,  a hin  tnor 
hyfryd  drwy  yr  wythnos  braidd  ag  sydd  yn  Nghj  mru  yn  mis 
Rlohefin.  Ámbell  squall  a chwmwl  yu  tori  i’n  diwallu  à dwfr 
gwlaw  i olchi.  Hyfryd  yw  gweled  y plant  yn  chwarae  hyd  y 
deck,  ac  yn  difyru  eu  rliieni ; rhai  yn  canu  yroa,  ereill  yn  chwedl 
eua,  neu  yn  darllen  draw  ; rhai  yn  cerdded  fraich  yn  mraich,  tru 
eroill  yn  darparu  bwydydd  o gynnifer  fathau  braidd  ag  a geir 
mewn  unrhyw  cooksbop.  Gwnai  y cerddorion  eu  goreu  i harddu 
y drych,  a’r  delyn  hithau  â’i  lleisiau  mwyn  yn  unig  yr  hwyr  a’n 
difyrai  wrtli  «an'u  ffamel  i frenin  y dydd,  pan  y gostyngai  ei  ben 
coch  yn  yr  eigion  gorllewinol.  I oleuo  yr  olygfa  yn  ei  le,  deffroai 
Phebus  fwyn  o'i  chwsg,  fel  pe  ceufigenni  wrtho.  Nid  rliyfedd 
ddarfod  i olygfeydd  llai  liynod  na  hyn  gynhyrfu  sodlau  Dafydd 
gyut,  nes  yn  y dcinl  iddo  ddiosg  ei  wisg — i ba  beth  ? Ust!  a 
gawn  ni  atèb  ? Beth  dal  celu,  oui  wnaeth  ef  hyny  « ddawnsio  1 
Do,  do  ; ac  ni  chawsai  ntmawr  o’n  plith  ni,  ond  ambell  sectariad 

• Gorcb'inyii  i dynu  yn  > ilmffnu  a osudint  >r  hwyliau  »r  drawsy  lloug 
>u  d)uudi  twyiit  tr»  >n  ddíritbiiad. 


13 


sychlyJ,  a'r  na  fuasai  cyn  hawdded  ganddynt  ei  efelychu  ef  yn 
hyn,  a heio  arn'o.  O'r  hyn  lleiaf,  anhawdd  gwadu  a'r  nad  felly  y 
bù  yma  ar  brydiau,  heb  aehosi  storom  ychwaith.  “ Siop  y cwm- 
peini’’  yn  agored  i ranu  ulian,  heb  lyfrau  nac  arian,  ddigonedd  o 
naill  ai  fT.t  gwvnion,  rice,  blawd  gwenith,  blawd  ceirch,  cig  raocli, 
neu  rywbeth.  arall,  a phawb  eu  gwala  o hono.  llhai  yn  cwyno 
rhag  anwyd,  trwy  wlychu  yn  y gwlaw. 

— 25  (Sul).  Awelon  ysgafn  o wynt  ar  brydian  ; dro  arall  yr 
olygfa  o’n  hatngyleh  “ tnegys  mòr  tawel  o wydr ac  nid  yn  unig 
yr  elfenau,  ond  ein  llong  a'i  phlant  oll,  yn  cadw  y Sabboth  sant- 
aidd  hwn  yn  orphwysfa  lonydd  ; eithr  syllai  yr  haul  yn  rby  graff 
ar  rai,  hyd  nes  da  oedd  cael  cilio  o'i  wyddl'od  i rywle.  Cwrdd 
Saint  prydnawn,  a «larlitit  ar  “ Pa  fodd  y cyfodir  y meirw.’’  Preg- 
eth  Saesneg  ar  y deck  yn  yr  Iiwyr,  a’r  morwyr  oll  braidd  yn  can- 
mawl  yr  athrawiaeth.  Cmlodd  y gwynt  yn  nerthol  o’n  plaid  yn  y 
nos.  Nemawr  neillduol  olygfa  jr  wytìinos  hon  a’r  a nodwyd, 
oddieilhr  ambell  groes  awel,  yr  hyn  a gyfnewidiai  braidd  yn 
gysson  ar  gaiu.I  neu  ddiwedd  eln  cwrdd  gweddi,  .rr  hyn  a gynneiid 
bôbnos;  neu  ainbell  ymweliad  pysgod  i'n  difyru,  neu  long  yma 
a tliraw  o bell,  a lonent  yr  olygfa  unig.  Y gelyn  diafol,  yntau 
hefvd,  a gyd  honai  ei  hawl  â Neptune  (duw  y mòr)  i gydforio  â 
ni,  er  nad  tnor  felys  ei  gwmpeini;  etto,  gwaith  anhawdd  oedd  ei 
gael  dros  y bwrdd,  o herwydd  ei  gyfrwysdra ; ac  nid  anfynycb, 
mewn  caledi,  y troai  ei  httn  yti  angel  goleuni,  ac  felly  llechai  yn 
llogell  ambeíí  swyddwr.  O bawb  a adawer  ar  ol  yn  Babilon, 
bydded  hwn  yr  ola'f!  Morwr  gwael,  terfysgwr  yw;  ac  arweinydd 
gnueth  nag  Ahitophel.  Nid  i'r  raoch — nid  i'r  môr,  ond  i rai  o'r 
Bubiloniaid,  y diungai  woithiau  ; a’r  tro  nesaf  y croesaf  fi  y môr 
â Ilwyth  o Saint  tua  Seion,  caiff  y ddau  rywogaoth  arall  aros 
adref ! Teimlid  lles  tnawr  trwy  yfed  ac  ymdrochi  yn  nwfr  y raor 
vn  y boreu.  Gwnaed  pawb  felly  â’u  plan»,  goreu  po  amlaf.  Gof- 
’alod  pawb  i bei-.lio  liougian  dim  i rwystro  i’r  awyr  fyned  drwy  y 
lloug  ; hefyd,  edryched  pawb  na  byddont  eu  hunain,  na'u  plant, 
yn  rhwym  eu  côrff, — cymmerer  meddyginiaeth.  O herwydd  yr 
èegeuIusJod  hwn,  .lyoddefodd  amryw  ncs  myned  braidd  yn  an- 
feddyginiaethol.  Na  fwytaer  cym’maint  o fwyd  cryf  ychwaith, 
canys  nid  yw  y segurfyd  ltwn  yn  ei  drettlio.  Yn  anad  pob  peth 
gwertbfawr  aràll  a ddyger  i'r  mor,  nac  anghofier  dod  â llawnder 
tna»  r o amyncdd ; bydd  treuliad  mawr  ar  y stor  hon,  gofaler  na 
ddiffygio.  Gwerthfawrocach  hefyrl  nag  aur  lawer,  yw  gronyn 
bach'o  wir  ffydd  ar  y mor,  canys  prvna  hono  wynt  teg  a phob 
peth  anghenrheidiol.  Ond  er  ’pob  peth  fu,  ni  chlywais  neb  yn 
edifarhau  atn  gychwyn,  ond  yn  awyddus  atn  gyrhaedd  i Seion. 
Pleser  nuwr  oedd  genj  f glywed  pawb,  hraidd,  ol  a blaen,  yn  can 
mawl  daioni  Duw  tuag  atom, — y tywydd  teg,  yr  awelon  hyfryd,. 
yr  ymborth  rhagorol,  a’r  ffjniant  cyffredinol,  a gaem  yn  well  na'n 
dysgwy  iad  cyn  cychwyn.  Ac  yn  wir,  nid  difyrwch  gwael  oedd 
gweled  y cogyddesau  oddeutu  ỳ tân  yu  gwneyd  eu  pudditigs,  eu 
pancakes,  a'û  fries,  yn  bentyrau,  ac  yn  gwahodd  y naill  y llall  i. 
yfod  tè  gyda  eu  gilydd;  àc  yn  yr  hwyr,  « codent  i fyny”  yn. 


II- 


Qkwsn,  fcl  y rhai  hyny  pynt— “ i ddawnsio."  Fol  hyn  at  th  a 
daeth  ainl  ddrwrnod  hyfryd  ar  y cefnfor.  P«vy  a’u  boia  ? 

Ebrill  I (Sul).  Sabboth  hwn  etto,  cytunai  holl  natur  â ni 
rtto  i ymlonyddu  i syllu  >.r  ardderchognwdd  creadittaeth  ein  Duw. 
D«ry  long  ereill  a’p.  hefelychai, er  yn  mhell.  Cwrdd  Saint  hyfiyd 
ianrn  ; darlitli,  am  ddwy  âwr,  ar  “ Pa  fodd  y cyfodir  y meirw  ? * 
Ainrvw  rai  yn  i<adael  heibio  eu  holl  ddillad  gwlanen,  fel  fy  hunan, 
ac  yn  cael  anwyd.  Gofaler  rhag  hyn;,  etto,  hyfryd  yw  dillad  haf 
yu  awr,  ond  gwell  yuigospi  meddai’m  dyoddefiadau  i ; canya  yn 
yr  hinaawdd  hyn,yn  ddisymmwth  rhwyga  y cymylau  dan  hwysau 
èii  beichiau  dyfiog;  yn  enwedig  na  udawer  dillad  gwlyb  ain 
danoch.  Gun’ol  dydd'lieddyw,  yr  oedd  ein  hamser  ni  yma  hedair 
awr  ur  ol  auiser  Lliindain;  sef,  pan  yn  ddeu.ideg  o’r  gloch  neu 
ganol  y dyJd  yma,  yr  ocdd  yn  bed«var  o r gloch  prydnuwn  yn 
i.lundain,  vr  hyn  a brofai  ein  bod  ni  60  o radduu  iY  gorllewin  o 
l.iindain,  a chenym  30  gradd.  9 mynyd  yn  orllewinol  i’w  rhedeg 
etto  cyu  cyrhaedd  New  Orleans.  Syílais  ar  yr  haul  heddyw  etto 
di  wy  y sextant,  a chefais  ein  lledred  yn  23  gradd  .04  mynyd  yn 
ogleddol,  ueu  o fewn  14  o filltiroedd  i’r  tropics,  pa  le  yn  nghanol 
vr  liaf,  v liuasai  yr  haul  uwch  ein  penau  ; eithr,  gan  ei  fod  yn  y 
ilcau  yii  awr,  ac  awel»n  hyfryd  yn  iyuilieru  yr  hin,  ni  theimleiu 
wres  annyoddefol.  Kin  pellder  o Now  Oileans  hed  lyw  yw  tua 
2000  o fiiltiroedd.  Ein  pellder  oddiwrth  y tir  a ddysgwyliwn 
we’ed  ar  ein  tailh,  sef  “ Hole  in  the  Wall,’’  un  o yuysoedd  y 
Baliamaa,  sydd  o naw  canl  i fil  o fìlltiroedd.  Em  pellder  deheuol 

0 Lynlleifiud  yw  1806  o filltiroedd. 

— ‘i.  C’awsom  amryw  stormydd  a gwlawogy.ld,  a cliroes  wvnt- 

01  dd  geirwon  o amry  w fanau,  a fwgythiui  lyncu  ein  cragen  fai  h 
i eigion  y crochau  hallt;  er  hyny  oll,  dr«vv  nodded  ein  Duw,  a 
niedrusrwvdd  ein  cadbon  a’i  f.rwyr,  dringai  ein  llong  i’r  làn  o 
dòn  i dònj  f<d  yr  ehedai  y wenol  drwy  yr  awel  deneu.  Pan  ganfu 
v raor  a’i  uthr,  egr  dóuau,  na  tliroai  ein  llestr  fach  yn  ol,  er  ei 
siglo  hi  a’r  oll  oedd  ynddi,  fel  y g»na  y corwynt  â nyth  y fran  ar 
Irig  y dderwen,  ac  na  nllai  siglo  un  o’r  cywion  bacli  o honi — nrw- 
idindd  ei  wedd,  ac  a weno.ld  yu  fwyn;  yr  haul,  yr  hwn  pynt  a 
wisgndd  sachlen  llew  yn  ddigofus  ei  hylldrem,  o hug  i hug  a 
ddiosgodd  ei  wisg,  ao  a chwarddodd  am  ben  y gytìafan,  gan  addaw 
yu  deg  wrth  ostwng  ei  ben  inewn  wybr  goch,  y caom  noson  ffi  in 
i gvsgu  heno  ; — am  yr  hyn,  dinlchai  pawb,  a gwnaent  yn  fawr  o 
huni.  Efallai  mai  anhygoel  gan  yr  anwybodus  fydd  y dywediad 
neaaf,  ond  y m*e  yn  ddigon  gwir,  serch  hyny,  ein  i>od  ni  hraidd 
hob  dydd  bellach  yn  gweled  pysgod  yn  ehedeg ! weithiau  gweiem 
ugeiniaii  o hnnynt  gyda  eu  gilydd.  Eheilant  weithiau  gryn  filltir 
n>'U  ycliwanegj  hc  yna  gwlychmit  eu  heagyll  vn  mrig  y dòn,  ac 
ytiiaith  ft  hwy  eilwàith.  Erlidir  hwy  gan  bysgod  eredll,  pa  rai  a 
iieiitiant  o’r  dwfr  ur  eu  hol  am  ry w drnedleddi  o’r  dwlr ; da  i’r 
gw.tuaf  pi  \ d hyn  f»d  y Creawdwr  wedi  ttfifnu  iddo  adenydd  i’w 
waredii.  Nid  yw  y pyagod  hyn  yu  ehedeg  yn  uchel  ia«n,  er  yn 
ui»ch  pan  fo  y gwynt  yn  gryf  na  ph.m  fydd  yn  duwel.  Ar  bryd- 
iau.yreiil,  yu  y cylchoedd  hyn,  gwelais  hwynt  yn  eliedcg  yn  crbyu 


fcwyliau  y llong,  ac  yn  cwympo  ar  y deck;  a clian  na  allant  goci^ 
pnd  o’r  dwfr,  da'.iem  hwynt.  Nid  ydynt  gymmaint  â maclcerel 
yn  gyffredin.  Eu  hadenydd  ydynt,  nid  o blu,  ond  math  o groen 
dysclaer  a theneu  iawn  ; caua  yn  y dwfr  i ateb  yr  un  dyben  ag 
esgyll;  eu  bvd  ydynt  o 6 hyd  íü  modfedd.  Ni  allant  ehedeg  yn 
hwy  nag  y parha  eu  hadenydd  yn  wlybion,  ac  nid  ydynt  i'w 
gweled  ond  mewn  hinsawdd  twymn. 

Yn  awr  y mae  Mrs.  Williams,  gynt  o Ynysybont,  wedi  bo<i  yn 
glaf  o dwymyn  ain  amryw  ddyddiau,  yn  gweilhau  yu  raddol. 
.ÍHne  Morgans  o Gaerdyf,  yr  hon  oedd  wedi  dyoddef  doluriau 
poenus  ar  ei  choesau  ar  brydiau  er  ys  naw  mlynedd,  oc  we<ii 
cael  ei  hystyried  yn  hollol  anfeddyginiaethol  gan  feddygon,  yn 
gwaethygu;  y mae  hi  wedi  digaloni  yn  arferyd  vr  ordinhad 
eglwysig,  n’i  ÍIYdd  ynddi  wedi  di(Tvgio.  Yr  ydym,  er  pan  y 
daethom  i dy  wydd  twym,  bob  dosparth  yn  ei  ddydd  ar  gyloh,  yn 
taenu  eu  gwelyau,  a'u  dillad  gwelvau,  &c.,  yn  yr  haul  ar  y 
deck,  yr  hyn  sydd  yn  iechyd  mawr  i bawb.  Gwnaed  pawb  l'elly, 
goreu  po  fwyaf.  Ein  cadben,  yn  dirion,  a roes  i ni  fath  o wlybwr 
i w daenellu  ar  hyd  ein  gorwedd-leoedd,  &c.,  _vr  hwn  a bura  yr 
awyr  yn  rliyfeddol,  a'r  hwn  a ddefnyddiem  yn  nml.  Mae  genym 
amryw  hen  bobl  yn  y llong,  ac  y maentoll  yn  gwella,  fel  y deuant 
i’r  deck  bob  dydd  hyfryd.  I)n  hen  wr,  yn  agos  i gant  oe<l,  a 
ddywod  yn  siriot  ei  fod  yn  fwy  hapus  nug  erioed,— ?fod  llawer  o'r 
sectariaid  yn  Nghymru,  ac  hyd  y nod  yn  I.lynlleifiad,  bu  y I'arch. 
H.  Rees  a pheirch.  ereill,  yn  ceisio  ei  ddigaloni  i beidio  dyfod,  ac 
yn  prophwydo  na  chyrhaeddai  dros  y mor,  a llawer  o betbau 
ereill;  “ ond  yr  wyf  fi,”  ebe  efe,  “yn  penderfynu,  drwy  nerth 
í>uw,  eu  proíi  hwy  oll  yn  gau  bropbwydi.”  Yr  oedd  efe  wedi  oolli 
ei  wallt,  oddieitlir  ychydig  o wnllt  gwyn  fel  yr  eira;  ond  erhvn 
hyn  y mae  ganddo  gnwd  toreithiog  o wallt  newydd  fel  gwallt 
plentyn,  a dywedai  ei  fod  yn  teimlo  yn  ieuengach  o hyd  ! Gwynt 
yn  deg  a hyfryd.  Dydd  Sadwrn,  y 7fed,  yr  oeddwn  i wedi  bod  i 
fyny  drwy  y nos,  ac  yn  edryçh  am  dir  hyd  -1  o’r  gioch  y boreu  ; 
nc  nid  oeddwn  wedi  braidd  cysgu  cyn  i’r  fo.nllef  fawr  a’i  dylan- 
wadau  cyffious  ar  bawb  ereill,  sef,  ‘ Land  a head’  (tir  o’n  bíaen  ), 
fy  neffro.  Mawr  y llawenydd  a barodd  hyn  i’r  holl  fudolion;  nirt 
oedd  son  am,  na  sylw  o ddim  arall  am  yspaid,  ond  y lir.  Erbyn 
codiad  fcaul,  yr  oeddym  yn  hwylio  yn  hyfryd  i’r  deau,  ar  hyd 
glauau  vnys  Abaco,  un  o'r  Bahamas.  Ynys  lled  anial  yw  hon, 
ac  a boblogir  gan  bysgotwyr  gan  inwyaf,  neo  bobl  yn  tori  coed 
tanwydd  i’w  rludo  i barthau  ereill  i'w  gwerthu  Ymlidia  daear 
grynlaíu  bawb  oddi  yma  weithiau,  a gwna  alanastra  mawr.  Dim 
dyinunol  iawn  yr  olwg  arni.  Naw  o’r  gloch  y boreu,  troisotn  y 
llong  i'r  gorllewin  i amgylchu  y cwr  deheuol  i'r  ynys,  oddilewn 
tair  milltir  neu  lai  i'r  tir.  Ar  y pwynt  deheuol  hwn  y mae  goleu- 
dy  ai  graig,  a thŷ  anneild  ar  ei  bw\s,yn  yr  hwn  y tiiga  ceidwaid  y 
goleu  dy.  Y mae  tuir  o longau  ereili  yn  cyd-hwylio  â ni  heibio 
iddo,  eithr  yn  dala  yn  fwy  deheuol  tuaCuba.  Erbyn  canol  dydd, 
gaduwsom  yr  vnys  hoti  o’r  golwg  ar  ein  hol,  ac  yr  oedd  amryw 
ynysoedd  a chreigiau  ereill  ar  y deau  i ni,  llai  na  deng  mili(i\. 


1« 

ftíHi  wrrtivm.  Dvlaswn  hysbysu  i ystynaeth  y Heill  ettn  a d.Uj, 
Sbrdd  hvn,  gan  v deuant  yn  a«os  i'r  Koleu-dy  a nodwyd,  mai  « 
enw  v»  Hole  in  the  Wall.  ac  fel  y cofio  y *awl  a aylío, ^ljg«J 
pwv  fu  yn  e Irych  arno  o'u  blaen.  ualwaf  svlw  a y 
oair,  neu  y tarddiad  o hono;  sef,  Cewch  weled  twl  niawr  druy 
Kreigiau  uchel  ar  y twyn  creigog  llo  y tnae  y go\eu  dj-  . 
ddangosai  fel  pontneu  arch  fawr  «»  wa.ih  celfyddydol,  e.thr  na  1 a 
natariaeth  neu  yrafrwydriad  yr  elfer.au  a . gwnaeth  \roe  d 
gvnt  bont  arall  hynotach,  yn  cyrhaedd  o bar . un  graig  i P'J 
gron  arall  ag  svdd  yn  awr  yn  unig,  a thua  300  o latheni  i r mo' 
o-ldiwrthi.  Lle'  peryglaf  i'w  fi.rio  o'r  holl  fyd  yr  ystynr  > «-Yjeh. 
oed'i  hvn;  o herwydd  aragvlchvnir  m am  amryw  gannoedd  o 
filltiroedd,  gan  greigiau,  rhai  arwynebol,  rhai  tanwynebol,  yn  - 
oedd,  a thywody  ld.  Gwelwnamryw  longau  hach  vn 
a.nrrw  longau  bach  ereill  a elwir  yn  “ wrecîjers,*  sef  y rha.  sydd 
vn  gwybod  am  y moroe  Id,  ydynt  > n hwyl.o  odd,  amgy -lch  yn 

barhaus,  gau  ymddibyn.u  am  fywioliaeth  ar  anffodan  Hongan 

ereill.  I»an  v ho  Uongau  wedi  colll  eu  flordd.  arwe.ma  y rhat 
l)vn  hwynt  i’r  ffordd  iawn,  ac  achuhant  lawer  o fywydau.  I e t»« 
hyn  vr  oll  a wnelunt,  da  fyddai  eu  gwaith  ; eithr  cyhuddir  h»y  o 
liudo  Uongau  drwy  gau-arwyddion  o'u  ffordd,  er  n'"-vnc*®,  ' 

nedd  o diolars  am  eu  harwain  aUan  o bçrygl  yn  ol  lha.d  fo  l 

llawernedd  o longau  vn  colli  y ffordd  hyn.cyn  y cynneltd  cynn.fi  r 
o houv.it  oddi  amgylch  i ni  yn  awr ; ond  n.d  oes  «nghen  am 
wnnorthwy.  a gobeithiaf  na  bydd  ycl.wa.th.  Machlt  d hau  , 
cafwyd  gwaelod  o fewn  ugain  gwrhyd  o ddwfr.  • 

bwvll<»ga  gofalus  drwy  v n-»s,  a dygudd  em  Harweinydd  t . 
ddi'ogel  i weled  goleu  d'ydd  Sul  etto,  a Sul  y Pasc  oe«id  hwnw;  a« 
er  na  feddai  nemcwr  rhyw  lawer  o ddillad  newydd  ì»  gw's«< 
heddvw,  gwelem  lawer  o bethau  newydd  a rhyfedd  o n hamg.lcu. 
Gwelem  oleudy  ar  ynys  arall,  ac  amryw  Ffrancod  yn  byw  ar  y 
làn,  wedi  adeiladu  eu  t«i,  neu  yn  hytrach  eu  cabanod  tywyrcn  a. 
diiỲml  vr  olwg,  ar  làu  y mor.  Hwyliwn  yn  awr  ,r  deau  or  l.yd 
ochryürand  Bahama  Ba.»k  Gwynt  l,yfrvd  or  de  ddwyram 
llong  vn  tmnyd  chwech  milltir  vn  yr  awr  drwy'r  dwfr,  heblaw  fod 
V dwfr  vn  rhe'deg  gydani  o.dai,-  i bedair  milltir  yr  awr.  Nid  yw, 
'v  current  deheuol  hwn  onid  llai  na  milltir  o led,  od ■„  ailan,  nen 
î r gogledd  i’r  hwn  mae'rGulf  Strea.n”  yn  rhedeg.yn  holiol  groes  . r 
arllwysiad  hwn.  Y.na  cawn  waelod  mewn  «lwfr  gwyrdd,  meun  o 
bomp  i ugain  gwrhyd.a’r  dwfr  yn  oer  ; pan  ar  y Uaw  ddehen . , ni, 
yehydig  latheiji.  v mae  lliw  y dwfr  yn  ddti,  e,  rediad  yn  hollol 
'gr.n  s,  ac  vn  dwjmnach  o lawer.  Gwelem  ar  lanau  >'  er.ng.au 
weddillion  o long  ddrylliadau.  Amryw  “ wreck,rs  yn  cyd  hwyl.o 
â „i  Pawb  wrth  eu  bodd  vn  syllu  ar  y tir,  ac  yn  ne.Uduol  «rth 
ein  bodd  ni  vn  ei  a.iael  mor  gyflym  nr  ein  hol , ac  yn  tynu  tua 
phen  ein  mordaith.  .Nid  yw  ynys  Cuba  neppell  oddiwrtliym  i r 
deau.  ac  v mae  prophwydoliaetb  ddwl  a ffiaidd  “ Seren  Gomer. 


„ gyíellloniid  pe  haerid  mai  y P.wch.  it-  W.  J«»i 
>n  y gau  brophnyd  nclmd,  l.i  >n  isgiife.iu  dau  yr  ei 
i,cceu  Uoiucr,  Hyd.,  WWt— J..  U. 


r’"  Auli  Huuibui," 


Î7 


7 co ff*8i  y Saint  pu  gwerthu  yn  gaethion  vma,  vn  destnn  gaWd 
rhwng  |>«»b  dau  hyd  y deck  btaidd.  Mae  y guhebydd  hwnw  «eiti 
aufarwoli  ei  ffoliueb  â chwaeth  aflan,  a dwyn  Ctiha  i fwy  o sv)w 
iia  dim  arall.  Ateba  ddyben  yn  awr  i adfjoffa  yn  meddvliao  y 
mudolion,  y celwyddau  a'r  camgyhuddiadau  a draethwyd  ac  a 
gyhoeddwyd  arnynt  hwy  a u crefydd  anwjl.gan  eu  cydgenedl, 
ncs  V uattoda  eu  sercli  o gwlwm  bwy  gilydd’,  hyd  y noifoddiwrth 
wlad  eu  genedigaeth  ; uc  yn  lle  meddwí  am  droi  yn  oi,  symby  la 
hw y i droi  eu  gwynebau,  nid  i’r  dwyrain,  ond  at  fachiud  haul,  nm 
Tyddid  i addoli  Ituw,  «c  ani  yr  iawnderau  liyny  ag  yr  umddifad- 
w vd  bwynt  o lionynt  gan  “(íristionogion  selog”  eu  gwlad  eu  hun  ! 
le,  gweddi  baihaus  pawb  drwy  y llong  yw,  “ Chwytb,  ddwyrein- 
w-ynt,  chwyth  ni'u  chwyrn  i’r  eigion  gorliewinol.’’ 

O,  hyfryd  myfyrio  ar  yr  olyglu  hon  ! Gobaith  a lanwa  fvnwea 
Pf"b,  fel  hwylia  y llong  gun  bwysau  yr  hyfryd  awel,  Mawr  y 
diolcliant  oll  i'w  Ceidwad  ar  y tnoroedd.  Yn  Seion,  serch  hyny, 
y “ niaen  tynfa”  sydd;  oddi  yno  sugnant  eu  lioll  gysuron.  Kithr 
ni  thal  i ui  ollwug  eiu  meddyliau  mwy,  onide  rhy  faith  fydd  i’ch 
eololimu.  Af  at  l.anes  mwy,  a meddylied  pob  un  drosto  ei  hun  ; 
efallai  mai  hyny  fuasai  y goreu  o'r  dechreu. 

Anghofìais  ddweyd  duarfod  i ni  gael  cwrdd  Saint  nos  Iau 
ddiweddaf,  megys  V cawsom  rai  prydiau  o'r  blaen,  ond  y tro  liwti 
oedd  y cyntaf  i ymarfen d y doniati,  a tnawr  y cynhwrf  a wnaeth 
h\ny  ol  a bìaen  y llung,  yn  mlilitliy  ltubiloniaid  ! Heidient,  a 
s«  \ ddwyr  y l!ong  oll  gyda  hwy,  ut  fynedfun  ein  lle,  a chlustfein- 
ientmewn  syndod.  Synern  \n  lawr  beth  a achosodd  hvn  ; ond 
denìlasom  fod  “ Achan"  yn  ein  plilh—  fod  dau  neu  dii  o’r  Saint, 
y rhai  oeddynt  dan  droseddau,  yno  gyda  hwy,  ac  yn  cvfieithu 
iddynt,  ac  yn  ac)  osi  idcytit  gredu  jn  ddrwg  am  dr.nom,  iel  ng  y 
bu  swjddwyr  v ilong.  a’r  cadben  befyd,  yn  cliwerwaih  wrlbym 
wed’jn  nag  erioed  o r blaen,  a gwaitb  niawr  u gefais  yn  ei  daweiu. 
Gorfododd  eu  iynnalaeth  hwy  i ni  beidio  ymutferyd  y doniau  ar 
ganol  y cwrdd,  er  ein  galar,  eithr  nid  cyn  i ni  gael  cvsur  mawr 
tlrwyddyr.l,  a deall  tli  \ w betbau  ani  danoch  cliwiihau  yna,  &c. 
Hysbyswyd  ni  fod  plaid  o’r  rhai  a siimwyd  yn  eu  batncBii  tung 
aiaf  fì  wrtb  gyihwyn,  \n  cynllwymo  i ddial  ar  fy  ngbydswyddwy r 
aiiwyl  sydd  ynu  ar  fy  ol  ; eithr  na  lwjddant.  ü,  Aiglwydd  r.êf, 
cadw  l.WMit.  Hefyd.  fod  llawer  o r Ìtabiioniaid  yn  gwe'ddio  tni 
ein  liatlwyddiant,  a’r  Saint  am  ein  ffyniant.  Pry’dnawn  ; gwynt 
yn  deg.  l’wrdd  Saie.t  rhagorol;  ac  yr  oeddym  ŵ.  di  jnnieillduo 
i’r  pen  ol  i’r  llong,  lle  ni  ailai  y Babiloniaid,’  nu’r  bra'uw  jr  oedd 
yn  ein  plitb,  eiu  ibwystro  i fwynhau  y doniau  ysbrjdol,  pa  rui 
a’n  cysuiasant  yn  fawr.  Ordeiniwyd  Daniel  Daniel  a Bei.jan.in 
Frantis  yn  liecuriaid.  Blioddwyd  llawer  o gynglioriou  o bailhed 
i ieciiyd  a gwisgo,  a’r  anghenrheidrwydd  s\  dd  am  i bob  un  olalu 
am  sefyllta  eu  cylla,  yr  hyn  a barodd  i bawb  braidd  ddvfod  i 
ymofyn  nieddyginiaeili,  gan  fod  yr  oiew  wedi  darfod.  Ma'e  byn 
yn  uiigl.enriieidiol  er  rhagflaenu  y dolur  rhydd.  Gofaled  paŵb 
•«111  liyn. 

— y.  Djgodd  ein  Duw  ni  jn  ddiogel  diwy  beryglcn  y noson 


18 


hon  hefyd,  a gweno.ld  arnnm  lrwv  barhau  y gwy  nt  o n plaid. 

8 o r aloch,  d.elh  ogerfad  heibio  i ni,  ar  e.  ffo.dd  o Hay.n» 

U a New  York,  ac  hefyd  gwelsom  dair  o longau  rliyfel  Pr>  «leinig. 
Pryínawn,  gwelsom  òrorau  Florida,  cyfan.lir  Amenca.  Yr  oedd 
ytiryn  iíl  a thywodlyd,  ychydig  goed  yma  a hraw  ; ac,  ond 
Lnu  wrth  . yn.ddyrch.fai  yn  golofnan  n r na.li  ar 

llall  i‘r  cv  mylau,  V m.o  ym.  hefyd  ryw  f.lh  o dr.gol.on  yn  b;  »- 
iolae.hu.'  H.rliẃom  .V  l.yd  y goror  h.n  hyd  y no.|  g.elMtn 
ddau  ol.udv,-  un  yno,  a‘r  11,11  ar  a.py n o yny.oedd  bj. cha  n a 
etlfeigog,  na  rai  a gyfenwir  y Fortugae.  " odi  amgjlohu  ; rha 
ar  díriad  v djdd  dr.noetb,  ne.idia.on,  ein  o.ra  , ogledd- 
,»lle.in  j ac  jr'oeddym  ym.  vn  g.d.ei  v Gnlf  Stre.m  o n hol,  «, 
heb  braidd  500  o filltiroedd  i gyrhaedd  New  Orleans.  Y «. 
irade  winds,*'  vr  hwn  a'n  cariasai  yn  gysson  a chyllym  am  >n  agot 
fr  pythefnos  diweddaf,  yn  deg  yma  etto.  Ycbwaneg  0 < >' 1 
oael  ei  rauu  allan  tuag  at  olchi,  o herwydd  f<>d  genym  dd.gonedd 
ar  y bwrdd  fuasai  i barhau  am  fis  etto.  Ac  m alíwn  gyffelybo  yr 
o.y-'fa  <ldiwvd  ar  y chwiorydd  oddiaragylcli  y deck  yn  golchi, 
JdL  ...  f«y,n.g  i’r  golygfeydJ  . nel.i»  wrih  dJyfroedd  poethion 
V ffwrneisiau  haiarn  yn  Merthyr,  ar  ddydd  golehi . Golthid  y 
deck  isaf,  a thun  y gwelyau,  â “ chloride  <>f  lune,  er  puro  yr 
awyr.  Mrs.  WUliams  yn  glafach.  Pawb  yn  darparu  eu  cistau, 
ŵci,  ac  i fod  yn  barod  i adael  y llong  cyn  hir.  Cynnyg.wyd  ych- 
wancg  o luniaeth  o “ siop  y cwmpeini”;  eithr  yr  oedd  y ath 
lawnder  gan  bawb,  fel  na  ddaetbar.t  i'w  ymofyn ; dywedent  fod  eu 
fft-unau  a'u  llestri  oll  yn  llawuion,  fel  na  feddent  le  ì pynnal 
ychwaneg;  a dvweda  llawer  na  fu  ganddynt  y fath  amrvw.aetl.au 
na  llawnder  o f'wydydd  o'r  blaen  yn  eu  hoes  A dywedaf  fim.au 
y dylai  y neb  ua'foddloi.id  ar  yr  ymbortb  hwn.  gael  ei  gau  yn  y 
'ffwrn  atn  vspaid,  fel  lap  dog  y foneddiges  hono  ! 

Prvdnaŵn  Mawrth;  gwynt  yn  ysgafn,  a r mor  yn  dawel;  jr 
liinsawdd  vn  anghysnrus  o dwymn.  Gweisom  amryw  longau,  fel 
ne  deuent  allan  o New  Orleans.  Mrs.  \Yilhams,  o Y nysybonl, 
ger  Tregaron,  yn  gwaelu  yn  gytìym,  ac  argoel.on  na  bydda.  byw 
yn  hir.  Dywedodd  wrth  oi  n.eibion  a minuau  nad  oedd  m'ma»r 
ddewis  ganddi,  pa  un  ai  marw  yn  awr,  ai  byw  yn  hwy  a gattai. 
••  Mao  dymuniad  mawr  ynof,’’  ebo  hi,  “ am  gyrhaedd  fee.on,  a*. 
ofnal',  pe  bawn  farw  ar  y mor,  y digalonai  byny  ere.ll,  yn  eu  nen 
d.ivddiau,  i nnturio  dros  y cefnfor  ar  fy  ol;  canys  boddlawu  wyf 
l fárw,  vn  l.ytracb  na  bod  yn  rhwystr  i achos  Duw  t o r ochr  arall, 
ebe  hi,’“  dvmunaf  fyned  i orphwys  yn  awr  vn  nghol  fy  Iesu,  os 
da  yn  ei  ol'wg.”  Dywedodd  raai  y f.uint  fwyaf  a gafodd  enoed, 
oedd  cael  dod  yn  'aelod  o wir  eglwys  Mab  Duw-nad  oedd  un 
dychrvn  vn  ei  mynwes  o bartbed  i’r  byd  arall,  ac  fod  e.  chrefydd 
vn  aw'r  yn  profi  e'i  grym  yn  fwy  nag  erioe.l.  Gofynwyd  ìddi,  « 
oedd  l.i  yn  edil'arhau  o herwydd  iddi  yrnadael  â’r  Methodistiaid 
(■■yda  pha  rai  v hu  yn  aelod  parchus  am  55  o flyned.lau)?  Ateb- 
o.l.l,  fod  yn  well  ganddi  yu  awr  na'r  byd  i gyd,  ei  bod  wedi  cael 
byw  i glvwed  pregethiad  yr  efengyl  gan  y Saint;  a chy  nghorai  ei 
tneibion’yn  ddwy's  i barhau  yn  ffyddlawn  byd  angeu,  lel  y caffont, 


19 


gyda  hithau,  aJgyfodiad  gwell.  Ymddibynodd,  drwy  ei  nychdod, 
ar  erdinhadau  yr’eglwys,  ac  ni  chlybuwyd  grwgnach  o'i  geneu. 
l’arliaodd  yn  e"i  chof ‘drwy  y nos;  ac  am  chwarter  wedi  pedwar 
boreu  dranoeth,  ymadawodd  ei  hysbryd  tnewn  tangnefedd,  gan 
adael  gwèu  ar  ei  geneu.  Cafodd  bob  atngeledd,  cymhorth,  a thir- 
iondeb  gan  bawb,  ac  yn  enwedigol  gan  ei  meibion  ffyddlawn,  y 
rhai  a'i  parchai  fel  eu  heneidiau  eu  hunain ; ac  ni  flinasant 
braidd  ddydd  a m>s  yn  ei  gweini,  ei  chysuro,  a i hamgeleddu.  Yr 
oedd  hi  wedi  cyrhaedd  yn  nthell  dros  hedw  ar  ugain  mlwydd  o 
oedran 

Dydd  Iau,  Ebrill  12,  wcdi  gwneyd  pob  darpariadau  angladdol 
a el’.id,  pregethwyd  ei  phregeth  angladdol ; ac  wedi  hyny.cytìwyn- 
wyd  iii  i'w  gweíy  gwlybaidd,  yn  ngwydd  y cannoedd  mudolion  a 
ednchcnt  yn  sytnl  a threfnus  ar  yr  olygfa  sobr,  a’r  cantorion  yrt 
canu.  Ac  ‘wedi'  hyny,  ymlwybrodd  ein  l.wnnedd  sigledig  yn  mlnen 
o’r  olvgfa  alarus;’  vn  unig  ar  y cefnfor  mawr  ymrodiai  yn  ara/,  a’r 
cnddug  du  oedd  ei'galar  wisg.  Yr  haulwen  hefyd,  er  maint  e\ 
rym  a’i  ddewrder,  eisoes  a ymdrwsiusai  yn  ei  alarwisg  gymyiawg 
Tntau,  yti  V gorllenin  pell,  pan  ganfuodd  un  o fatnau  yn  Israel 
vn  cwymp’o  ar  ci  ffordd  i Seion.  OIl ! oU  i gyd  yn  brudd  eu 
'gwedd.  Y noson  hono  a basiodd  ; a dim  ond  y shark,  bysgodyn 
creulawi  , a’i  ddannedd  hir  a tlorchog,  yn  awr  a efelycha  y ci 
ffyddlawn  wrlh  feddrod  ei  feistr,  a arosodd  yno  ei  hunan  yn  goí 
adail  o’i  goiwcddle  hi.  Er  yn  nghnnol  y pysg  o’r  eigîon  chwerw, 
hyd  ei  chyfodiad,  heddwch  fo  i’w  gweddiilicn,  a chlodlawr  fo  eî 
hênw.  Iîoreu  dranoeth,  ar  doriad  y wawr,  croesaw,  ddwyrein- 
wvnt  hotf ; tosuiriodd  wrth  ein  cytìwr  yn  eiddigeddus,  cliwythodd 
yniaitli  ei  galarwisg — ein  galar,  o’i  swrthni  a ymysgydwodd — 
itiogts  Phcenis  o’r  lludw,  newidiodd  ei  gwedd  o’i  phen  i’w  thraed 
— luewn  gair,  fel  Dafydd  gjDt  ar  ol  marw  ei  faban,  ein  llong,  yn 
ri  Ilawn  wisg,  fel  y mârcli  i’r  frwydr,  a ymrnthrai  dros  y tùnau 
gwyllt,— ymgumpìai  • ddifyru  ei  galnrwyr  â’r  gobaith  o weled  e» 
por'thludd  y fory.  Er  hyDV,  cyn  i‘r  fory  ddod,  yn  ftadwrus  troes 
i ni,  a chw’ythodd  ereiil  tua’r  dwyrtiufyd.  Yr  baul  yntau,  erbyn 
hyn,  er  ei  gydymdeimlad  galarus  ueilliiwi,  a dtoes  yn  boenydiwr; 
o'i  gawel!  boeth  yn  gryf  poenydia  bawb  íi’i  belydrau  tanbaid. 

Gwener. — Gweiwyd  amryw  longau.  Gwelwyd  hefyd  y rbyfodd- 
od  mwyaf  a weloöd’rhai  yn  eu  hees  Er  gweled  angludd  ddoe  yn 
ei  ddwysaf  olvgfa,  heddvw  gwelir  priodas  hynod  a mawteddig,  sef 
v “dylroedd  s'ydd  dan  y’ffurfafen,  u’r  dy frocdd  uwch  y ffurlnfcn,’’ 
yn  vmgvssvilin  drwy  icater  spouts  cedyrn  aiíerthcd.  Yr  eilenau) 
yn  êu  hymffrost,  a g'eisiant,  drwy  gydseiniad,  i ddifodi  pob  peth 
yn  ein  ifitrfafen  ni,  a chyramysgu  yr  oll  yn  ddwfr-fyd.  Yn  jr 
ymdrech  hyn,  rliuant  ynutbr;  troellant  erw  neu  fwy  o’r  berw 
hallt,  fel  pè  bai  yn  y crochan  ; yn  eigion  ei  grochan  y pysg  a 
welir  hlithdraphl'ith  yn  ehedeg  o’u  lnmfodd  o’u  helfen  i’r  awyr. 
Y gerwyn  fawr  ddigofus,  yn  ei  grombil  hunan-gynhyrfiol,  a gen» 
edla  gorwynt  nerlhol,  yr ’hwn  o blaid  t i elfen  u chwyth  ei  wrth- 
wynebydd  fel  peiswyn  hyd  wyneb  y dylroedd.  Er  hyny,  brw.ydro 
a wna,  er  priodas  gyuneu,a  chyndyna  am  y fei&trolaetli ! L’utynfc 

UPB 


20 


’çi  ben  i'r  wybr  yn  fawreddig  a hyf,  fel  clogwyn  Gwyddfa  ein 
cwlad:  oddiyno  dvsg» ylia  ei  gymhorth  nid  yn  ofer  cnwailh, 
ond  anon,  dealla  ei  gymhnrth  fry.  a gwelaf  eu  cerbydau  yn  brysio 
i'w  gvfarfod ! Y cymvlau,  er  eu  trwcli,  hollti  a wnant;  or 
durnau  gweua  «ddf  hir.’braff,  troellog.  Yn  gytìym  i lawr  dynesu 
a wna:  pruncia  y rhan  isaf  i’w  gyfurl'od!  ’Nawr  undeb  a wneir  ; 
cv.nmvsgu  a wna-priodas  hardd  sydd  rhwng  y gwiybwr  hallt 
mawr  a’i  elfen  tydd  fry  ! Syndod  y l'atb  gofleidio  ! le^yrainysgu 
u chusanu  sydd,  nes  cliwysu  yr  holl  heli  o hono  ! Yr  elfen  hon 
vn  wir  a droes  mewn  priodas  gynt ; yr  elfenau  yn  awr,  drwy 
gioewi  yr  halit,  a ffugiant  wyrth  eu  Deddf-roddwr  ! Am  ennyd 
meddylid  mai  curo  «nai  y dwfr.a  llÿncu  pob  peih  i’w  ferw.  Eithr 
niewn  pryd,  fe)  pan  foddwyd  ein  byd,  trugaredd  o’r  nef  sydd  yn 
gwenu;  •' bwa  v nef’’  vn  insel  cyfammod  i Noah  a roed  — hwn  a 
adfywiodd  ffydd  yr  edrýchwyr.  Àr  hyn,  “o'i  ddwrn”  gollyngodd 
Ef  wynt  i helpu  y corwynt  gwan  isod;  i’r  ymgyrch  aruthrol  ym- 
uno  a wnant ; o’u  blaen  ysgubant  y water-spouts  certh  yn  yfflon 
drachefn  i’w  lleoedd.  Ac,  er  ceisio,  dro  ar  ol  tro,  o'u  dyfrllyd 
íedd  ni  chodant  eu  pen  ddim  uwch  na  brig  eu  tònuu. 

Nid  o’n  harogylch  elfenau  yn  unig,  heddyw,  yn  cyffro  y sydd, 
ond  nwydau  mudolion ; rhai  hefyd,  wrtli  areh  tywysog  yr  uwyr, 
stdd  yn  berwi.  Ei  fyddin  fradwrus  yn  deilwriaid  a dront;  eu 
gwaith  y w gwnryd  mwgwd  o'r  caddug  i amdoi  penau  eu  hudolion ; 
gofldus'yw  dwetd  fod  llwyddiant  o'u  plaid  ; eu  capiau  mor  es 
niwvih  vn  ffiiio  V sydd,  nes  ofnaf  eu  hoffir  gan  rai  hyd  eu  dystryw. 
Nid'  hyddinoedd"  ar'dir  yn  unig  a fedd  certh  frenin  Bahilon,  ond 
deuliwn  erbvn  hyn,  ei  lrngesau  hefyd  sydd  yn  chwiflo  eu  baneTÌ 
ar  holl  foroêdd.  ' Yn  chwilfriw  yr  eled  ei  deyrr.as  ar  frys  ; ar  för 
ao  ar  dir  ei  ddeiliaid  yn  fradwyr  iddo  fyddo  yn  troi  ; ei  fawrhydi, 
guu  forfil,  O na  chai  êi  lyucu;  i’r  eigion  aed  bwnw,  a chlo  ar  ei 
geg — vr  allwedd  genyf  finnau  yn  cadw  ! , , 

Sad’wrn.  y Heg.  Gwynt  yn  groes.  Adar  y tir  yn  el  eoeg  1 r 
llong  wedi  blino,  a’r  plant  yn  eu  dala  a’u  dofi.  Edrjch  allan  ain 


dir  yu  fusi. 

Sul,  y 15fed.  Gwynt  yn  lled  groes,  ac  yn  cliwjthu  yn  arw  ; 
llawer  yn  lianner  clwyfus,  rhwng  hiraeth  am  y tir  a chlelyd  y 
nior.  Pasiwyd  vn  y cynghor  i tsgymuno  William,  mab  B.  Jones, 
Aberdâr,  a’i  wiâig  ; e’reill  o’r  teulu  nemawr  gwell : achûsasant  rr 
Saint  lawer  o otìd,  drwv  eu  camgjhuddo  wrth  y cadb^n,  a gwarih- 
ruddo  ein  crefydd  anwjl,  &c.  Mae  pob  gobaith  yr  edilurhu  Eben. 
'J'homas.  Gofid  mawr  drwy  pyfrinachu  gorniod  â phobl  y Bong, 
ol  a blaen.  I.lwyddodd  un  o honyut,  er  eiu  gwarthuf,  i benffoli  a 
dyrysu  niorwjn  un  a fu  mor  diiion  â tlialu  ei  chost  o Babilon. 
Uolalaf  fi  ju  well  tro  nesaf,  na  chaiff  pobl  liaelionns  eu  twyllo 
gan  grotesàu  yn  dod  i garu,  yn  lle  i wasanaethu.  Cadwyd  cwrdd 
gweddi  am  ddau  ac  am  chwech.  Y môr  yn  berwi  yn  erwin  drwy 


y nos. 

Llun,  yr  iGeg.  Am  wyth  o’r  gloch  y boreu,  aethym  i ben  blaen 
•V  Uoug,  a gweiwn  golofn  o Iwg  o hiibell,  ac  yn  dyrcliafu  i r awjr. 
Vn  i'uttn  deallasom  mai  agerfad  o New  Orleans  ydoedd,yn  dod  i» 


ŵ-odyr  yn  dilyn  ar  ein  hol  gyda  glan  yr  afon  mor  bell,  feddyliaf, 
ag  y gallasent,  dycbymmygaf  fy  mod  yn  eu  clywed,  gyda’r'aweí 
deueu,  yn  dywedyd,  “O,  Dad,  gofala  di  am  danynt  hwy,’’  tra  yr 
adleisiem  ninnau  yn  ol — 

Duw  Israel,  cadw  di  hwynt-hwy 
Yn  tnhlith  gelynion  lu, 

Fel  meibion  taran  ar  y raaes, 

Nes  concro’r  gelyn  du. 

Wedi  i ni  fyned  allan  i’r  môr  tua  30  milltir,  trodd  yr  agerdd- 
fadnu  fu  yn  ein  hebrwng  yn  ol,  gan  ein  gadael  ninnau-yn  unig  ar 
yr  eigion  mawr.  Yr  oedd  y gwynt  yn  lled  grocs  i ni  v diwrnod 
cyntaf,  ond  yr  hin  yn  hyfryd  iawn. 

Dydd  Mawrth,  daethom  i olwg  yr  Iwerddon : ymddangosai 
y tir  yn  ddiffrwyth,  a’r  mynyddau  yn  uchel  iawn  ; ond  er  hyny, 
yr  oedd  tai  annedd  i weled  yn  ainl  iawn  yn  ngodrau  y mynydd- 
oedd.  Mercher  a lau  canlynol,  yr  oedd  y rhun  fwyaf  o honom 
yn  lled  ddrwg  ein  hwyl  gan  glefyd  y mor  ; daliodd  rhai  o honoro 
hob  un  clefyd.  Yn  y dyddiau  hyny,  yr  oead  ein  llywydd  parchus, 
Capt  I).  Jones,  yn  ofalus  iawn  am  y cleifion.  Dangosodd  ei 
gariad  tuag  atom  yn  fawr  iawn  ; yroed'd  yn  cerdded  yn  ol  a blnen 
er  hyd  ein  llong  fawr,  gan  woiui  i'r  rhai'claf.  I5u  ef  a’r  brawd 
Daniel  Daniel  o Brechfa,  ynghyd  â William  Jenhins  o Gaerdyf, 
yn  llafurus  iawn,  ynghyd  â rhai  ffyddlawn  ereill,  i wneuthur  cawl 
dwfr  (gruelj  i ni.  Dyma  y bwyd  mwyaf  blasus  o bob  peth  vr 
ainser  hwnw.  Yr  oedd  yn  well  i sefyll  yn  ein  cylla,  na  dim  arall 
Nid  oeddwn  i yn  ymofyn  halen  nac  ymenyn  yp  y cawl  yr  amser 
hwnw,  na  gallu  bwyta  bara  gydag  ef  ychwaith.  Vr  un  fath  oedd 
fy  anwyl  wraig  a’r  pîant;  ni  bu  Mary,  ein  raerch  ieuengaf,  yn 
plaf  trwy  cin  holl  fordaith,  or  bnd  amryw  yn  prophwydo,  cyn  ein 
dyfodiad  o Gymru,  y buasai  hon  yn  sicr  o farw  ar  y mor,  o her 
wydd  ei  bod  yn  bvw  nr  fronau  ei  mam  ; ond  i’m  Tad  nefol  bvddo 
y diolch  am  ein  cadw  oll  yn  fyw.  Ni  pharhausopi  yn  glaf  ond 
ain  rai  dyddiau ; a gwelaf  erbyn  hyn  bod  y clefyd  wedi  gwneuthur 
lles  i ni,  trwy  ei  fod  wedi  puro  ein  cylla.  Cynghoraf  bawb  a ddaw 
etto  i Seion,  i ddyfod  â blawd  ceirçh,  a bara  ceircb,  ganddynt; 
oA»t  brofi  mai  dyma  y bwyd  goreu  pan  y byddant  vn  gUf."  Y 
ffordd  oreu  i’r  rhai  a ddaw  etto  ar  ein  hoì  tua  Seiou'  gogyfer  á’u 
hiechyd,  fydd  ymdrechu  aros  yr.  fynych  ar  y deck.  Bydd  hvn  o 
gynghor  yp  fanteisiol  iddynt,  ar  ein  cost  ni.  Bu  y br'awd  Jonos 
yn  ddiwyd  iawn  i gael  rliai  i’r  dcck;  ymdrechai  rli'ai  i lechu  yu  r 
gnelyau,  a threio  cuddio  rliagddo,  tra  yr  olai  heibio ; nid'peil 
oeddwn  o fod  felly  fy  liunan.  Yr  oedd  'weithian,  mcwn  joke,  yn 
ein  bwg»  th  y buasai  yn  tyuu  y pwli  i lawr  o’r  decfc,  a gosod  rhaff 
atn  danora,  i’n  tynn  i’r  làn  erbyn  ein  gwaethaf;  ond  ufsddhaodd 
pawb  i fyned  i’r  dcck  eu  hunain,  heb  osod  y joko  uchod  inewn 
gweitbrediad  Cariad  tuag  atom  a gymhellài  y brawd  Jones  yn 
barhaus  i’n  llesoli  yn  inliob  petli.  Gwelwn  olí  ei  werth  yn  e’in 
plith  oddiar  pan  ddechreuasom  ein  taitl)  hyd  yma;  ac  y maa  yn 
(ididdadl  genyf  hefyd  y gwna  y brawd  Jones  ei  oreu  elto  i’n  Uegplj 


23 


vn  mlioh  peth,  hyd  nes  cyrhaeddom  ddyfTryn  v mynrddoedd:  r. 
ohredaf  hefyd,  mai  ei  brif  yradrech  yno  fydd  ein  gŵneyd  ni  vn 
hapus,  ac  i fwynhau  benditliion  tymmorol  ac  ysbrydol, 

Anwyl  frawd,  gellwch  gyboeddi  yn  eich  Udgorn  soniarus  mai 
g.iu-brophwydi  yw  yr  h-.ll  rai  sydd  wedi  prophwydo  o’r  wasg  ,,'r 
pwlpudau,  y buasai  y brawd  Jones  yn  ein  gwerthu  yn  gaethion, 
inyned  â'n  harian,&c.  Y mae  yn  amlwg  iawn  i mi  a:r  holl  Saint 
i wybod  pa  ysbryd  a'u  harweiniodd  i ddychymmygu  v cvfrvw 
bethau  am  dano.  * } 36  y cyir>w 


Und  i ddychwelyd  at  hanes  y fordaith.  Ni  pharhaodd  nemawr 

0 honom  yn  glaf  wedi  y diwmodau  cyntaf.  Nid  ydwyfyn  bwr- 
ìadu  rhoddi  hanes  ein  taith  yn  ddyddiol  vn  v llythyr  hwn,  fel 
yr  oeddwn  yn  meddwl  ar  y cyntaf;  o herẃydd  fôd  v brawd  Jones 
yn  rhoudi  hunes  ein  taith  yn  fanwl  yn  ei  lytliyr  ef.  Uigon  i mi 
yw  tvstio  ei  fod  ef  wedi  rhoddi  yr  hanes  i la’wr'yn  iawn.  Y mae 
genyf  ddydd-lyfr,  yn  yr  hwn  y gosodwn  i lawr  v pethau  mwvaf 
bynod  a welswn  bob  dydd,  ynghyd  â pha  fath  hin  'oeddem  yn  gàe). 
î r oeddem  weithiau  yn  gweled  pysgod  gryn  fawr,  yn  heidiau  vn 
dilyn  ein  llong,  ac  yn  neidio  i’r  làn  ychydig  yn  uw'eh  na’r  dw'fr; 
eu  hyd  oedd  o bedair  i bum  troedfedd,  a rhai  yn  fwy.  Gelwid 
liwynt  yn  for-hwchod.  Gwelsom  hefyd  y dolphin,  yr  hwn  a 
godwyd  gan  un  o’r  morwyr  i'r  làn  yn  fyw;  ystyrir  hwn  yr  harddaf 
0 , 1,011  b.vs8  y <»pr ; mae  oddeutu  maintioli  sálmons  cyffredin  Teifi. 
Gwelsoin  y flying-fish,  ddegau  o honynt ; yr  oeddynt  vn  ehedeg 
uwch  y dwfr  o un  man  i’r  llall.  Ar  y 19eg  o i àwrth,  gwelsom 
bysgodyn  oddeutu  12  trooilfedd  o hyd,  yr  hwn  a alwai  rhai  vn 
shark,  ac  ereill  yn  fo.fil  ieuanc.  LÌawer  o longau  ac  ynysoedd  a 
adawsem  ar  ol,a  chyflymai  ein  llestr  bob  dydd  tua  machlud  haul. 
Gawsom  ilywydd  hyfryd  a gwynt  teg  fynychaf  bobdvdd;  mewn 
gn-irionedd,  yr  oedd  lawer  yn  fwy  hyfryd  arnom  nag  v meddyliai» 
y byddai ; yr  oedd  canol  Maw  rth  fel  canol  Mehefìn.  ‘ Tra  mewn 
un  rhan  o’r  llong  y chwareuai  y cerddorion,  bvddid  vn  darüen 
llyfrau  budd.ol  fan  arall;  ereill  yn  ymddyddan  àm  ein'cydgenedl 
anwyl— am  lwyddiant  yr  efengyl  yn  eu  pliUi-pa  faint  o'u  per- 
thynasau  sydd  wedi  ufyddhau  i'r  gwirionedd.  Mae  fv  ngweddi 
ìnnau  ar  i’m  pertliynasau  oll,  a phawb  trwv  Gvmru,  yn  em-edig 
y rhai  hyny  a’m  clywsant  yn  pregethu  yn  siroedd  Cuerîyrddin  BC 
Abertein,  gael  gafael  ar  y gwir  oîeuni.  Bydded  i'r  had  a hauais, 

1 dyfu  yn  iraidd ; diammau  genyf  ef  fod  wedi  cael  tir  da  mewn 
gwahanol  fanau,  ac  y dwg  ffrwyth.  Gofaled  fv  mrodvr  svdd  ar  ol 
«m  yr  egin  gwan,  rhag  i ddim  cu  dystrywio;  a'bvdded  iddynt  ìiau 
yr  unrhyw  had  mewn  daear  flrwythlawn,  fel  v dŷgo  ffnwth  lawrr. 

Gynnaliasom  gyfarfodydd  gweddio  bob  nos'  braidd,  yn  lledyled- 
swyddau  teuluaidd.  Tywalltodd  ein  Tad  ei  Ysbryd  arnom  o’r 
uchelder  yn  nerthol ; atebodd  ein  gweddiau,  byd  nes  oedd  vn  peri 
i r gwynt  ufyddhau  ar  ein  cais.  Yr  oeddem  bob  Sul  viî  cadw 
cyfarfodydd  Saint,yn  goffadwriaeth  am  ein  Iíarglwydd  bendigedig- 
weithiau  vn  y cyfarfodydd  hyn,  caem  wybodaelh  trwv  yr  Ysbrvd 
am  danoch  chwi  yna  yn  Nghymru;  do,  dadguddiodd'  i'ni  beth'uu 
^jawr;  ac  O,  mor  felys  oodd  y ddysgeidiaeth  a gyfranai  y bruw4. 


